ÁRBÓK 

HINS 

(SLENZKA FDRNLEIFAFJELAGS 


í 


REYKJAVÍK. 
PRENTUB- í ÍSAFOLDARPRENTSMIBJU. 
1897. 
















ÁRBÓK 


HINS 

ISLENZKA rORNLEIEAFJELAGS 

1897 . 


REYKJAVÍK. 

PRENTUD í ÍSA.FOLDARPRENTSMIUJU. 
1897. 




Efnisyíirlit. 

Rannsóknir í Myra- Hnappadals- og Snæfellsnessyslum sumarið 
1896. Eptir Brynjúlf Jónsson. . (Gufuskálar s. 1. Grímólfs- 
staðir s. 3. Hvar bar kistu Kveldúlfs að landi? s. 4. Skalla- 
grímshaugur s. 6. Bjarnartöður s. 8. Skáli Skallagríms s. 9. 
Vesturtakmörk á landnámi Skallagríms s. 9. Hólmur s. 10. 
Hítardalur s. 10. Grettisbæli í Fagraskógsfjalli s. 11. Hof- 
tóft á Hofstöðum í Miklaholtshrepp s. 11. Straumfjarðarþing- 


staður s. 12. Þórsness þingstaður s. 13. Bólstaður við Vað- 
ilshöfða s. 14. Hoftóft í Stóra-Langadai s. 14. Smiðjusteinn 
að Dunki s. 15. Viðaukar. Hoftóft o. fl. í Bersatungu s. 

15. Hoftóft? á Ásbjarnarstöðum s. 16. Haugur? í Hvammi 

s. 16.)..Bls. 1—16. 

Fyrirsát á Skógarströnd. Eptir Brynjúlf Jónsson.— 17. 

Fjall í Ölfusi. Eptir Brynjúlf Jónsson.— 18—20. 

Athugasemdir um Þjórsárdal. Eptir Brynjúlf Jónsson ... — 20—21. 

Kjallaragröfin á Skriðu í Fljótsdal. Eptir cand. med. & chir. 

Jón Jónsson. — 21—24. 

Hin síðasta útbrotakirkja á íslandi. Eptir Brynjúlf Jónsson . — 25—28. 

Yfirlit yfir þá muni, er forngripasafni íslands hafa bæzt 1896. 

Eptir Jón Jakobsson.— 29—32. 

Smávegis. Eptir Björn M. Ólsen. I. Legsteinar og grafskrift- 

ir með latínuletri.—* 33—39. 

Legsteinn á Gufunesi. Eptir Þórhall Bjarnarson. —40. 

Um myndir af gripum í forngripasafni íslands. Eptir Pálma 

Pálsson. (Belti með sprota s. 41. Gamall stóll s. 43) . . — 41—44. 

Skyrsla (Aðalfundur fjelagsins s. 45. Stjórnendur 46. R-eikn- 

ingur 46. Fjelagar 47.).— 45—49. 

Leiðrjettingar ..... •.— 50. ‘ 












Rannsókn 

í Mýra- Hnappadals- og Snæfellsnessýslum 
sumarið 1896. 


Eptir 

Brynjólf Jónssoo. 


I. Gufuskálar. 

Svo segir í Landn. II. 24. »Ketill gufa . . . fekk öngvan bú- 
stað á Nesjum, ok fór hann inn í Borgarfjörð, ok sat hinn þriðja 
vetr at Gufuskálum við Gufá«. — Og svo segir í Eglu, kap. 77.• 
»Síðan fór hann (Ketill gufa) inn í Borgarfjörð, ok sat þar hinn 
þriðja vetr, er síðan er kallat at Gufuskálum, en áin Gufá, er þar 
fellr í ofan, er hann hafði skip sitt í um vetrinn«. — Nú er örnefn- 
ið Oufuskálar ekki til, og ekki hægt að segja, hve langt er síðan 
það týndist. En sízt er að undra þó það hafi horfið, þvi staðurinn , 
sem bar það nafn, er ekki frama-r til. Svo stendur nefnilega á, að 
allstaðar inn með Borgarfirði norðanmegin brýtur sjórinn landið ár- 
lega, þar sem ekki er fast berg fyrir. Svo hefir gengið frá ómuna- 
tíð, því sunnanveður eru þar oft mjög sterk, er vindur stendur fyr- 
ir Hafnarfjall. Hefir sjórinn því smámsaman lagt þar undir sig 
mikið víðiendi og myndað úr því leirgrynningar.. En aftur á móti 
breikkar landið af árburði sunnanmegin fjarðarins. Sjór fellur út 
af leirgrynningunum um fjöru; en Hvítá fylgir norðurströndinni út 
fjöruna og færist því stöðugt norður á við. Liggur nú straumsvið 
hennar um það svæði, sem Gufuskálar hafa áður verið. Þaðerallt 
afbrotið, svæðið sem þeir hafa verið á, nema lítill tangi, út af 01- 
valdsstaða-eingjum, sem heitir Lambatangi, og er hann þó umfloL 
inn af sjó um flóð nú orðið. Á honum er tóft, nokkuð fornleg, og 
þykir vera mega, að hún sje eftir af búðatóftum á Gufuskálum, er 
stnámsaman hefir orðið að færa undan sjó. En búðir hafa þó verið 

1 



2 


þar meðan sigling var upp í Gufá. Enga áherzlu legg jeg samt á 
það, hvort tóftin á Lambatanga er forn búðatóft eða ekki. Um það 
er ekkert hægt að fullyrða. Milli Gufáróss, þar sem hann er nú, 
og Hvítáróss er nokkuð langt um flóð. En í fornöld, meðan landið 
var svo miklu breiðara, eru líkur til að Gufárós hafl verið töluvert 
austar og nær Hvítárósi. En Gufuskáiar hafa verið fyrir austan 
Gufárós en vestan Hvítárós. Hafa þeir því í fyrstunni, er þeir 
fengu nafnið, verið nálægt í'jarðarbotninum ofan frá Ferjubakka, en 
smámsaman færst norðvestur á við, unz þeir hurfu með öllu. Þegar 
þetta er haft í huga, verður ferð Þórðar Kakala (Sturi. 7. þ. 10. k.) 
jafn auðskilin eins og hún virðist torskilin, ef iandsiag á þessum 
stöðum er hugsað að hafa verið eins og nú, og Gufuskálar nálægt 
Gufárósi sem nú er. Þar segir svo: »Reið Þórðr þá ofaneftir dal 
ok ætlaði yflr.umáat Gufuskáium, og svo vestr Langavatnsdal. En 
En er hann kom ofan á Völiu, var sagt at ei væri hrossís yfir ána; 
sneri þá flokkrinn alir upp til Grófarvaðs«. Hjer stendur raunar: 
»ofan« tii Grófarvaðs; en það er auðsæ ritviila. — En örnefnið 
Gufuskdlar mun vera rjett. Þar niður við ósinn, — hjá eða skammt 
frá þessum alþekkta stað, sem því var sjáifsagt að miða við, — 
leggur Hvítá fyr enn annarsstaðar; hefir Þórður þózt ganga að því 
vísu, að eftir norðanveðrið, sem undan var gengið, hlyti hún að 
halda þar. Og þó það væri mikill krókur að fara ofan þangað, er 
síðan skyldi þó ríða Langavatnsdal, þá mátti telja það tilvinn- 
andi, til að komast tafariaust yfir ána; enda hefir það ekki verið 
fyrirsjáaniegt um morguninn, að þá væri nokkurt vað á henni fært 
fyrir ísskriði. Var því ekki um annað að gjöra enn fara krókinn. 
Hefir Þórður því farið sem beinast úr Lundarreykjadal ofan á Vöiiu. 
Ari á Lundi hefir ógjöria vitað hvar Þórður mundi fara um hjerað- 
ið; hann reið fil Bæjar »sem hvatast«, »er hann varð varr við flokk 
Þórðar«. Hann hefir ekki beðið þess, að hafa tal-af þeim, en þótt 
vissara að vara Böðvar við í tíma, eins og nærri má geta. — Svo 
er að sjá, sem veður hafi gengið tii þíðu, er fram á daginn kom. 
Þegar Þórður kemur á Völiu, er frost svo dregið úr, að ísnum sem 
nýlagður var á ána, þótti ekki treystandi; enda ísskriðið farið að 
rjena svo, að nú sást, að Grófarvað mundí verða orðið fært þegar 
þangað kæmi. Þórður er því á rjettri leið þangað, er hann feiiur 
í síkið upp frá Þingnesi. — Koibeinn hefir líka ætiað, að áin væri 
fær á is niðurfrá, en vöðin ófær. Hann er í engum efa um að elta 
Þórð »ofan á Völlu«. Þangað hefir hann komið er Þórður var ný- 
farinn. Þetta sýnist allt mjög ljóst og auðskilið. Hygg jeg vafa- 
laust, að Sigurður sál. Vigfússon hefði komizt að þessari sömu niður- 
stöðu, ef hann*hefði hitt fyrir nógu kunnuga menn til að bera sig 



3 


saman við. Um aðra staði, sem hann nefnir í þessu sambandi, svo 
sem Grófarvað, Bakka, Bakkavað o. fl. er jeg' honum alveg samdóma 
og vísa til þess sem hann hefir sagt. (Árb. fornl.fjel. 1884—85, bls. 
106—112). 

II. Grímólfsstaðir. 

Svo segir í Eglu, k. 28 : »Grímólfr byggði fyrst á Grímólfs 
stöðum . Við hann er kennd Gnmólfsfit og Grímólfslœkr «. Öll þessi 
örnefni eru nú týnd; en Grímóifskelda heitir mýrarkelda ein, er 
rennur til austurs í vogsbotninn, sem er austanhalt niðurundan bæn- 
tim Hamri. Kelda þessi er enginn »lækr« og hefir víst aldrei verið. 
En vogurinn sem þar er, og fyllir út milli Einarsness og Digraness 
(nú Borgarness) hefir til forna verið lítill eða enginn; hefii* þar ver- 
ið flæðiengi sem nú er sjór; hefir keldan, er hún kom þar ofan á 
engið. orðið að læk; er þar hefir runnið út í sjóinn. Vestan fram 
með þeim læk mun engið hafa heitið Grimólfsfít. Holt eitt lítið er 
snnnanmegin keldunnar nokkrum föðmum ofar en hún kemur nú 
í vogsbotninn; ’á því holti er rúst, fornleg og óglögg; eigi er hægt 
að ákveða stærð hennar, því af' austurenda holtsins hefir allur jarð- 
vegur blásið burt og er flagið nýgróið; hefir þar biásið burt austur- 
hluti rústarinnar. Norðan og vestan við hana eru líka dálítil rof. 
Finnast þar moiar af sindri og gialli. Jeg hirti þar lítinn rnoia, sem 
leit út fyrir að vera hálfbræddur járnsteinn, og gaf jeg hann forri- 
gripasafninu. Það er sennilegt að þessi rúst sje eftir áf bænum 
Grimólfsstöðum; bendir keldan einkum til þess. En eigi ber afstöðu 
þessarar rústar allskostar heim við afstöðu rústar þeirrar, er S. V. 
ætlar vera Grímólfsstaði . Þó má vera að allt sje sama rústiiij og 
hafi hann ekki sjeð hana sjálfur, en farið eftir annara sögn og henni 
eigi vel greinilegri. 


III. Granastaðir. 

Svo segir í Eglu, 28. k: »Grani bjó á Gianastöðum í Digra- 
nesi«. Digranes er hið sama nes, sem nú er kallað Borgarnes. 
Nafninu var breytt þá er það var gjört að verzlunarstað. Það er 
allstórt neg, myndað af misstórum klapparásum með lautum og sund- 
um á milli. Rústir fann jeg þar á þrem stöðum. Hin syðsta er 
spölkorn fyrir norðan Skallagrímsdal; húri er í brattri brekku sunn- 
an f háum ás vestantil á nesinu. Hún er gamalleg og mikil um 
sig, en hefir þó helzt útlit fyrir að vera stekkjartóft. Bæjartóft er 
það auðsjáanlega ekki. Miðrústin er lengra inn á nesinu aústáii- 

1 * 



4 


til; það er allglögg stekkjartóft og eigi göraul. Þriðja rústin er 
næstura innst á nesinu vestanverðu. Gengur þar klapparnef vest- 
ur i voginn; en sjór hefir brotið sig inn með þvi báðum megín, er 
áður má hafa verið láglent graslendi. Nefið er hæst að framan, en 
slakki milli þess og ásbrekkunnar fyrir ofan. I þeim slakka er 
rústin. Hana hygg jeg vera rúst Granastaða. Hún er allstór um 
sig: um 12 faðm. frá austri til vesturs og um 9 faðm. frá norðri til 
suðurs. Éigi var hún glöggvari en svo, að jeg varð að láta grafa 
i hana skurð, til þess að fá hugmynd um legu veggjanna. Þóttist 
jeg sjá, að hjer mundi vera 3 tóftir samhliða frá norðri til suðurs, 
en þó breitt bil milii hinnar austustu og hinna tveggja; en þær aft- 
ur hafa að eins vegg milli sin. Vestasti veggurinn leit út fyrir að 
hafa verið um 4 álna þykkur, en tóftin að eins rúml. 3 álnir á 
breidd; milli veggurinn nær 3 al. þykkur og innri tóftin þar á borð 
við; en innsti veggurinn, við millibilið, eigi meir en svo sem Þ/s al. 
þykkur. Millibilið 3 faðma breitt, og ætla jeg að vottað hafi fyrir 
hleðslu fyrir öllum suðurends þess. í norðurendanum hugði jeg 
það opið að mestu eða öllu. Austasta tóftin var um 8 al. breið. 
Vestur veggur hennar, sem að millibiiinu vissi, virtist glöggvari en 
hinir áðurtöldu; en er í hann var grafið, urðu tyrir sundurlausir 
steinar, en eigi samfelld hleðsla, og gat jeg því eigi ákveðið þykkt 
hans. Má vera að þar hafi hizt á dyr, er snúið hafi inn að milli- 
bilinu. Þó skal jeg ekkert fullyrða um það, og yfir höfuð ekki um 
dyr á neinni af tóftum þessum. Norðurenda austustu tóftarinnar 
ljet jeg grafa út, lágu þar steinar miðsvæðis, er mynduðu eins og 
dálítinn flór og ferhyrnd hola við noiðurenda hans, þó vantaði stein 
fyrir norðurhlið hennar. Þetta hefði getað verið eldstæði, en elds- 
litur sást þó ekki á steinunum. — Vegna óveðurs og vegnaþessað 
verkamenn voru torfengnir um sláttinn, varð jeg að hætta þessum 
útgrefti án þess að komast til fullrar vissu. En þess gætti jeg, að 
ejgi væri haggað steinum þeim, er í Ijós komu er grafið var. 

IV. Hvar bar kistu Kvöldúlfs að landi? 

Svo segir í Landn. I, 18.: »Grimr enn háleyski . . . var for- 
ráðamaðr með Kvöldúlfi á þvi skipi er hann stýrði;.. . ok er mjök 
sóttist hafit tók Kvöldúlfr sótt; hann bað þess, at kistu skyldi gera 
at líki hans ef hann dæi, ok bað svá segja Grími syni sínum, at 
hann tæki skammt þaðan bústað á íslandi, er kista hans kæmi á 
land, ef þess yrði auðit. Eftir þat andaðist Kvöldúlfr, ok var skot- 
it fyrir borð kistu hans. Þeir Grímur sigldu suðr um landit, . . . 
vestr fyrir Reykjanes ok stefndu inn á fjörðinn; skildi þá með þeim 



5 


svá at hvarigir vissu tii annara. Sigldu þeir (jrírnr enn háleyski 
alt inn á fjörðinn, þar til er þraut sker öll, ok köstuðu þá akker- 
um sínum. En er flóð gerði fluttust þeir upp í árós einn ok leiddu 
þar upp skipit sem gekk, sú á heitir nú Grufá; enn er þeirkönnuðu 
landið, höfðu þeir skammt gengit út frá skipinu, áðr þeir fundu 
kistu Kvöldúits rekna í vík eina; þeir báru hana á það nes er þar 
var, og hlóðu at grjóti«. Frásögn Eglu um þetta, k. 27. er iítið 
eitt orðfleiri, en efninu ber svo saman, sem jitari annarar sögunn- 
ar hefði kunnað hina. En hjer má segja um frásögn beggja þetta 
vanalega: »Það er eins og í sögu segir«. Söguritararnir hafa 
fundið tii þess, að frásögnin getur því að eins orðið lífleg og fögur 
að hún sje ekki limuð sundur með óþarfri nákvæmni. Þeir segja 
báðir frá sótt Kvöidúifs, ráðstöfun hans og dauða hans, öllu í einu 
lagi; það var allt svo skilt. En svo fara þeir að segja frá Grími 
háleyska og ferð hans, Þeir ætiast til þess, sem eigi er heldur of- 
ætlun, að lesandinn sjái, að hjer er sagt frá tvennu, sem gerist á 
sama tíma, að mestu leyti, og honum líklega eigi allstuttum; en þó 
fyrst sagt frá öðru og síðan frá hinu, svo frásögnin yrði líflegri og 
fegri. Verður að gjöra sjer ljðsan gang sögunnar á þessa leið: 
Grímr háleyski, sem var forráðamaður með Kvöldúlfi, tók alveg 
við stjórn skipsins er Kvöldúlfur sýktist, en þó var liann talinn fyr- 
ir meðan hann lifði. Það var þá »er sóttist hafit« að Kvöidúlfur. 
sýktist. Honum þyngir æ meir á leiðinni suður fyrir landið og inn 
á Faxaflóá. Þá gerir óveður og skipin skiljast að. Nú verður 
Kvöidúlfur »banvænn« og gerir ráðstöfun sína. Þá erharin devr, 
er skipið komið inn í mvnni Borgarfjarðar og þar er kistu hans 
skotið fyrir borð. Hefði það verið gjört úti í regin hafi, þá er lík- 
legast, að hún hefði ekki einusinni borizt inn í flóann. Og hefði 
það verið gjört einhversstaðar úti á flóauum, þá er hætt við, að 
hún hefði fremur borizt aðra leið enn inn í Borgarfjörð. En úr því 
hún var komin inn í fjarðarmynnið, var aðfallið ekki lengi aðbera 
hana inneftir, og þá var líklegra, eftir því sem tilhagar, að hún 
lenti norðanmegin. Þó liggja straumar þannig, að hefði hún slopp- 
ið inn fyrir vík þá i Digranesi, er gengur upp að suðurendanum á 
Skallagrímsdal, þá gat hún naumast náð landi utar enn í Einars- 
nesi. Sagan virðist nú líka benda tii þess, að kistan hafl lent 
nokkuð innarlega, því þeir Grímur fundu hana, »er þeir höfðu 
skammt farit« út með firði frá Gufá. Auðvitað er þó, að kistan 
heflr ekki lent í Einarsnesi, því þá heíði Skailagrímur byggt þar enn 
ékJti að Borg . Menn hafa samt talið víst, að hún hafi ient innantil 
við Digranes; mun sögn um það hafa gengið í munnmælum áður, 
að legstaður Kvöidúlfs hafi verið á Kvöldúlfshöfða ; og það örnefni 



6 


tilorðið af þeim munnmælum. Um sannleik í þeim er ekkert hægt 
að segja. Þó er líkiegra, að Kvöidúifshöfði væri nefndur í sögurini ? 
ef hann hetði borið það nafn þá er hún var rituð. Það er nú lík- 
legra, að kistan haíi ekki borizt innfyrir víkina við Skallagrímsdal, 
sefn fyr er nefnd. Og hefði hún ient í þeirri vík, lá næst aðjarða 
hana þar í dainum, og þá iá iíka beint við, að heygja Skaliagrím 
einnig í sama dainum, hafa hann fyrir grafreit œttarinnar. Þetta 
er faileg hugmynd og senniieg, því fremur sem þar í sunnanverð- 
um dainum er ávöl grjótbunga, eigi óiík útflöttum haug. í hana 
Ijet jeg því grafa; en nún reyndist náttúrlegur grjótbali, og ekki 
mannaverk. Við það styrktist hjá mjer sú hugsun, — sem raunar 
vakti fyrir mjer áður, — að meiri áherziu beri að leggja á þessi 
orð sögunnar (Landn.): »hann (Skaliagrímur) reisti bæ hjá vik 
þeirri er kista Kvöldúlfs kom á land«, heldur en á orðin: »þá höfðu 
þeir skamrnt gengit« o. s. fí v., því orðið »skammt« hefir mjög óákveðna 
merkingú, en orðin: »hjá vík þeirri« eru beint ákveðin og geta ekki 
átt við annað enn Borgarvog. Þá hefir hann getað heitið »vík«, því 
þá hefir allur innri hluti hans verið graslendi (flæðiengi), en sjórinn 
síðan brotið þaö af þar ein^ og víðar. Um það flæðiengi hefir Borg- 
arlækur runnið út í vfkina, og verið skipgengur um flóð. Egla nefn- 
ir hann samt »vág«; og húu gefur í skyn, að kistan hafi eigi lent 
inui í vognum sjálfum, en að hann (Borgarvogur) hafi verið nœstur 
því er Kvöldúlfur kom til lands. Þetta er nú óákveðið. Það getur 
bæði, átt við ‘Digranes, austan vogsins, og líka við ströndina fyrir 
vestan hann. Mjer þvkír þetta siðasta eigi ósennilegt; getur nes það, 
er þeir jörðuðu Kvöldúif á, verið eitthvert nafnlaust smánes þar. — 
Yíir höfuð verður ekkert fullyrt um þetta, þar eð ekki hefir tekizt 
að uppgötva nein merki’ er bendi á iegstað Kvöldúlfs á nokkrum 
vissum stað. 


V. SkaUagrímshaugur. 

Svo segir Egla: k. 58: «En um morgininn at flóði var lagðr 
Skaiia^rímr í skíp ok róit með haim út til Digraness, lét Egili þar 
gjöra haug á framanveiðu nesinu. Var þar í lagðr Skaliagrímr ok 
hestr hans ok vapn hans ok smiðatól«. Eins og frá er skýrt í Ár- 
bók fornleifafjel. 1886, bls. 7, er haugur Skallagríms í lægð þeirri, 
sem gengur um þvert Digranes framanvert og sem kaliað er 
Skallagrímsdalur . í minni gamalla manna var dalurinn þakinn 
rennsljettu graslendi með svo þykkum jarðvegi, að ekki sá á haug- 
inn, er var niður sokkinn, utan steiua nokkra, er hiaðið hafði verið 
saman á toppi hans. Nú er þar aiiur jarðvegur biásinn burt, svo 



7 


ekkert er eftir; þar er allstaðar svartur sandur, víðast blautur, en 
undir honum rauðleit klöpp, ekki allhörð ( járngrjót«), og er mylsna 
úr henni víða í sandítium. I bungunni, sem fyr er getið að jeg 
gróf í, liggur sundursprunginn blágrýtishryggur ofan á henni og 
möl og sandur utan um. — Vegurinn -til Borgarnesskaupstaðar ligg- 
ur skáhait yfir dalinn. Rjett vestan við veginn, í miðjum dalnum, 
er Skallagrímshaugur.. Hann er nú ekki annað enn ávöl bunga úr 
grjóti og sandi, næstum kringlótt. Laut er ofan í og norður úr, og 
var hún full af sandi, er jeg kom þar. Lautin sýnir vegsurnmerkin, 
að gratið hefir verið í hauginn. Fyrst er 'sagt, að Húnvetningur 
eini\ liafi orðið tii þess, enn eigi eru Ijósar sagnir um það: þó er 
helzt í orði, að hann hafi hætt við hálf-gjört verk; hefir það iíklega 
komið af því, að honum helir ekki þótt árennilégt, að eiga við stein 
þann hinn mikla, sem lagður hafði verið ofan á steinþróna í haugn- 
um. En svo gróf Andrjes Fjeldsteð óðalsbóndi á Hvítárvöllum 
hauginn upp 1866. Þeir voru 6 saman, og var einn þeirra Jónas 
Guðmundsson smiöur, bróðurson Þórðar yflrdómara Sveinbjörnssonar. 
Hann var þá heimamaður á Hvítárvöliurn, en býr nú á Öivalds- 
stöðum, 6ö ára gamail; hann er greindur og vel að sjer og þykir 
áreiðaniegur maður. Hann skýrði mjer frá haugrofinu svo, sem nú 
skaf greina: Þá er þeir komu að haugnum, leit hann út sem ávöi 
grjóthrúga og stórt bjarg á kollinum. Þeim tókst að velta því af. 
þar undir fundu þeir sporöskjulagaða steinþró, hiaðna úr stórgrýti, 
og var hún full af sandi og aur. Þóttust þeir ekki mundu geta 
náð öilu upp úr henni, án þesS að rífa hana sjáifá tii rýmkunar. 
Og þar eð þeir bjuggust við, að hún væri gjör af stórgrýti er lengra 
kæmi niður, þá gjörðu þeir fyrst giöf mikia vestan við þróna, til 
að velta í grjótinu. Samt köstuðu þeir út steinunum, sem ofan til 
voru og þeir gátu vel við ráðið. Loks komu þeir niður á móhellu 
(rauðaberg) og höfðu þá rutt mest öliu grjóti úr þrónni. Á botni 
hennar fundu þeir mikið af járnryði, en ekkert bein og engan málm 
annan. Öil var hleðsia þróarinnar úr lagi gengin, og álitu þeir, 
að hún mundi hafa iirunið, þá er upp úr henni var mokað, þó þeir 
hefði ekki riflð hana. Lengd hennar frá norðri til suðurs var hjer 
um bil 4 álnir, en breidd frá austri tii vesturs um 3 áinir. (Þeir 
mældu það ekki nákvæmlega). Ekki sáu þeir með vissu vegsum- 
merki þess, að haugurinn heföi áður verið graflnn eða steinþrónni 
haggað. Þó voru þeir ekki óhræddir um það. Iskýrsiu, erAndrjes 
sjálíur gaf um þetta haugrof (Skýrsi. forngr. Isl. II. 45—46; Árb. 
fornieifáfjel. 1886, bis. 7), er þess getið, — sem Jónas mundi ekki 
eftir, — að »á eina hlið haugsins vár öðruvísi lagt grjótið og sumir 
steinar utar«. En mundi þetta eigi geta staíað af þeirri röskun á 



8 


hleðslunni í haugnum, sem Egill hefir sjálfur hlotið að gera, er hann 
»lagði Böðvar niður hjá Skallagrími«. Steinninn mikli, er þeir veltu 
af haugnum, liggur enn utan í honum við veginn, en gröfin, sem 
þeir grófu í hauginn, hefir fyilst af foksandi. Ljet jeg moka hon- 
um burt, til að sjá leifar þær, er eftir kynnu að vera af steinþrónni. 
En, því miður, var ekki eiriu sinni undirstaðan óhreifð, nema lítið 
eitt austan megin. Er þar mikill skaði orðinn, en tjáir eigi um að 
tala. Vestur frá haugnum var dálítil grjótbreiða í sandinum, eigi 
ólík því að geta verið leifar af dys. Þar gróf jeg til, en fann ekki 
annað enn klofning af hálffúinni liesttönn. Datt mjer í hug, að 
hestur Skallagríms kynni að vera dysjaður þar, en eigi í haugnum 
hjá Skaliagrími 'sjálfum. Þó sagan bendi helzt tii þess, gæti það 
verið ónákvæmni. En ekki er farandi út í slíkt, þar sem eigi er 
við meira að styðjast. 


VI. Bjarnartöður. 

Svo segír Egla, k. 33. »Skallagrímr.bauð þeim Birni 

báðum til sín með alla skipverja sína. Björn þekktist þat. Var þá 
fiuttr farmr af skipinu upp í tun at Borg. Settu þeir þar búðir 
sínar, en skipit var leitt upp í læk þann er þar verðr. En þar er 
kallat Bjarnartöður er þeir Björn hötðu búðir. Björn ok þeir skip- 
verjar allir fóru til vistar með Skallagrími«. Menn hefir greint á 
um, hvar Bjarnartöður muni hafa verið. Sumir ætla, að þær hafi 
verið í heimatúni á Borg. Þar er rúst ein, fornleg og óglögg, í 
brekku-brúninni rjett fyrir neðan bæinn, vestur við lækjarbakkann 
og þar sjer fyrir nausti niður við lækinn. Hefir þess verið getið 
til, að þessi rúst sje af skála Bjarnar, og að þar hafi verið naustið, 
er skip hans stóð í. Er þá sjerstaklega litið til þess, að sagan segir: 
»upp í tún«, og »Bjarnaríöðm’« benda líka á tún. £n hvað sem því 
líður, þá segir það sig sjálft, að ekki hefði verið gefið sjerstakt ör- 
nefni þeim hluta túnsins, er liggur við bæinn sjálfan. Og naust- 
tóftin sýnist að vera smáskips naust frá síðari öldutn. Því hafa og 
aðrir getið til, að Bjarnartöður hafi verið á hól þeim, er verður 
vestan meginn við lækinn gagnvart bænum. Þar sjer móta fyrir 
skálatóft, sem þó virðist búið að taka úr grjót allt, — hafi það 
nokkurt verið. Á þessu máli var Sigurður sál. Vigfússon. Hefir 
hann álitið, sem líka er rjett, að þó nú sje mói á hólnum, hafi þar 
getað verið tún áður. Og það vill nú svo vel til, að sýna rná vott 
þess, að þar hefir verið ræktað land áður og þá auðvitað tún. Þar 
liggur nefnilega forn garður með hólnum öllum að ofanverðu austan 
fiá læknum vestur og ofan að mýri. Lækurinn skilur hólinn frá 




heimatúninu á Borg’, og lá því beint við, að gefa aukatúninu í hóln- 
um sjerstakt nafn. — Enginn virðist hata orðið til að benda S. V. 
á garð þenna; annars hefði hann getið hans, og án efa talið hann 
góðan stuðning fyrir skoðun sína, sem hann enda virðist ekki hafa 
verið í vafa um. Þar eru engar líkur móti, en margar með, sem 
S. V. hefir bent á. Þó tel jeg þessa eigi hvað minnst verða. — 
Nú ætlar Einar prófastur Friðgeirsson á Borg að græða tún á hóin- 
um að nýju; Bjarnartöður geta þá aftur farið að bera nafn með 
rentu. Norðanvert við tóftina sjer fyrir rústaleifum í hólbrekkunni, 
er liggja ofan að læknum. Hvort það eru leifar af nausti, eða eitt- 
hvað annað, er ekki hægt að segja. Þær eru svo óglöggar. 


VII. Skáli Skallagríms. 

Það mun hafa verið algengast, að fornmenn væri heygðir þar, 
sem hauginn sá frá karldyrum. Hvað Skaliagrímshaug snertir, gat 
þetta því að eins átt sjer stað, að skálinn hafi staðið vestar enn 
bærinn stendur nú. Nú hafa og komið fram líkur tii þess, að svo 
hafi verið. Einar prófastur liefir nýlega byggt timburhús með kjail 
ara undir vestan við bæinn að Borg, og þá er grafið var fyrir 
kjallaranum, varð fyrir, vestast i honum, mjór og aflangur flór, er 
virtist hafa steinaraðir á báðum jöðium. Það er varla efamái, að 
þetta hafi verið arinn í eldaskála. Eigi varð hjá þvi komizt, að 
taka þetta burtu, því annars hefði kjallarinn varla fengið hálfa dýpt. 
En tii alirar hamingju var þetta að eins austurendinn af arninum. 
Nokkuð, líklega talsvert, er eftir af honum, og er þess að leita undir 
skúrgólfi vestan við timbuihúsið. Tjáir sjera Einar sig fúsan til að 
leyfa gröft í skúrnum, ef Fornleifafjelagið óskar þess. Hafi nú þetta 
verið arinn Skallagríms, sem geta má til, þá hefir skáli hans verið 
vestar, eða að minnsta kosti gengið lengra vestur, enn bærinn er 
nú; og þá gat það vel átt sjer stað, að haugurinn sæist frá kari- 
dyrum. 


VIII. Vesturtakmðrk á landnámi Skallagríms. 

Svo segir Egla, k. 28.: »Þá nam Skallagrímr land milli fjalls 
ok fjöru, Mýrar allar út til Selalóns ok it efra til Borgarhrauns«. 
Nafnið Selalón er nú týnt; en almennt ætla menn, að það sje Kald- 
árós. Líklegra þykir mjer þó, að alJt lúð mikla lón fyrir innan 
Gömlueyri hafí heitið Selalón fyrrum. En út í það fellur Kaldá, svo 
þetta kemur i sama stað niður. Borgarhraun ætla flestir að sje 

2 



10 


Eldborgarhraun. En það hraun brann ekki fyr enn löngu seinna, 
svo Skallagrímur gat ekki miðað við það. Mun hann því heldur 
hafa miðað við Barnaborgarhraun , austan megin við Kaldá. Það 
er og nærri fjallinu. Það kemur betur heim við Landnámu, að þar 
hafi verið vesturtakmörkin á landnámi Skallagrims. Á þessu vakti 
Helgi verzlunarfulltrúi Jónsson í Borgarnesi eftirtekt mína. 


IX. Hólmur. 

Inni í miðjum dalnum Hítardal er einstakt fell, sem. hvergi er 
áfast fjöllunum beggja megin dalsins, enda er það ólíkt öllum fjöll- 
um og ásurn þar nálægt, og þó víðar sje leitað, að því, að það er 
alvaxið grænu grasi, og má svo kalla, að hvergi sjdist steinn í því. 
Lítur svo út, sem þar inni í dalnum sje ekki eins rigningasamt og 
víða annarstaðar. Annars mundu hjer meiri skriður fallnar. Feli 
þetta er kaliað Hólmurmn. Fyrir innan Hólminn er láglendi dals- 
ins allt eitt stöðuvatn. Þar kvað vera silungur nægur. Bærinn 
tíóhnur , þar sem Björn Hítdælakappi bjó, hefir staðið vestan undir 
norðvesturhorni fellsins. Þar eru sljettar grundir og lækur kemur 
þar út úr dýi vestan í fjallshorninu, og rennur vestur um grundina 
og svo í Hítará. Rústin er skammt suðaustur frá læknum, næst- 
um því fast upp við fellið. Þó er gamali farvegur eftir lækinn bak 
við rústina, suður og vestur fyrir hana, og kvíslast þar út um 
grundina. Er að sjá sem vatninu hafi verið veitt á túnið. Rústin 
er ailmikiil bali, um 18 faðma langur frá norðvestri til suðausturs. 
Fyrir tóftum vottar, en þó eigi glöggt. (Læt jeg fylgja uppdrátt af 
rústinni). Frá noi ðurhorninu liggur mjó en djúp lautíboga norður 
og austur að lækjarfarinu. Það hafa verið traðir heim að bænum 
eða djúpur götutroðningur. Þaðaíi liggur svo lorn vegur inn með 
fellinu að norðaíi, inn að vatninu Þaðan mun hann hafa legið 
vestur að ánni og yfir hana á vaði, nálægt því er hún fellur úr 
vatninu. Vestast á grundinui við ána eru seltóftir eigi allfáar, og 
þarf ekki að taka það fram, að þær eru frá síðari tímum og standa 
ekki í sambandi við bæjarrústina. Neðvst í suðausturhorni fellsins 
er dálítil sljett brekka, mjög fögur. Þar þótti mjer sem vottaði 
fyrir garðlagi. Hygg jeg að þar hafi verið akur. 


X. Hítardalur. 

Nú er hinn forni höfuðbólsbragur horfinn frá Hítardal; lítur 
Uelzt út fyrir, að hann lcggist í eyði áður langt líður. Skógurinn 



11 


er horfinn og landið að blása upp, bæði tún og útjörð. Þar er mó- 
berg fyrir ofan túnið og hellar í. Einn þeirra er SðnghelUr; hann 
er nú nær fullur af sandi. Þarsjerog glöggt fyrir öðrum helli, sem 
hefir hrunið niöur. Hann hefir verið mjög víður og öll framhlið 
hans opin og hlaðið undir. Því get jeg hans, að mjer kom í hug, 
að fornmenn mundu hafa kaliað hann Hít, og kennt við hann dal- 
inn, ána og bæinn. Seinna, — og þó áður enn Bárðarsaga var 
rituð, — ‘hefir hann þá týnt nafninu og verið kallaður Hundöhellir 
en Hltar-n&tnib orðið að tröllkonuheiti. Þó held jeg þessari getgátu 
ekki fast fram. Eins vel getur t. a. m. dalurinn haft nafn af land- 
námskonu, er hafi verið kölluð »Hít« að viðurnefni. í kirkjugarð- 
Jnum eru tveir legsteinar: annar yfir sjera Sæmundi Oddsvsyni, hann 
er úr marmara; hinn er yfir sjera Olafi Jónssyni; hann er úr Húsa- 
fellssteini eða líkri steintegund. Sæmundarsteinn er við dyr kirkju- 
tóftarinnar og suýr frá landnorðri til útsuðurs; mun hafa átt að 
færa hann burt, en verið hætt við það. 


XI. Grettisbæli í Fagraskógsfjalli. 

Eigi gat jeg farið upp á tindinn Grettisbœli. En sagt var mjer, 
að eigi væri torveit að komast upp á norðurenda hans, þar sem 
hann er áfastur aðalfjallinu, og að þaðan mætti komast fram á 
suðurenda hans eftir sljettri berghyllu, er lægi langs með kletta- 
bríka-röðinni sem er efst á tindinum, austan undir henni, alla leið 
fram að gatinu, sem Orettir á að hafa búið i. Þó fann jeg engan, 
sem sjálfur hafði komið þangað og menn vissu ekki af neinum nú- 
lifandi, sem hefði re.ynt til þess. Gatið sjest vel neðan af veginum, 
og getur því ekki verið mjög lítið. Hvort hátt er upp í það af 
berghyllunni, gat enginn sagt mjer. En þó að það kunni að vera 
nokkuð hátt, gat Grettir vel gjört tröppur í móbergið, þó þær sjá- 
ist nú að líkindum ekki, því móbergið máist. í það var og hægt 
að negla voðirnar. Jeg efast mjög um, að fuli ástæða. sje til að 
rengja það, sem sagan segir um þetta. 


XII. Hoftótt að Hofstöðum í Miblaholtshrepp. 

Þó eigi fari sögur af því, að hof hafi verið á Hofstöðum í 
Miklaholtshrepp, þá sýnir bæjarnafnið, að svo hefir verið. Þar er 
lika sýnd »hoftóft« niðri í túninu. Það er ávalur hóibali, hæfilega 
stór til þess, að geta verið allur ein rúst af stóru hofi, og er ekkert 
á móti því, að þetta sje hin rjetta hofrúst í raun og veru. En eitt- 

2 * 



12 


hvað annað hefir síðar verið byggt þar ofan á, eftir því sem tófta- 
lögunin lítur út. 


Xril. Straumfjarðar þingstaður. 

Svo segir í Eyrb. k. 57.: »Þetta sumar tók Þorsteinn úr Haf- 

fjarðarey Rauðmelingagoðorð ór Þórsnessþingi ..’tóku þeir 

frændr þá upp þing í Straumfirði ok höfðu lengi síðau«. Þar sem 
Straumfjarðará fellur út í fjörðinn, eru klappir báðum megin við 
mynni hennar. Kiöppin að vestanverðu er meiri, bæði að hæð og 
ummáli. Hún heitir fíúðahamar. Er þar hamar, nokkuð hár, aust- 
an megin og sunnan, eða við ána og sjóinn, en afhallandi er tii 
vesturs, þar sem hamarinn er iandfastur, og tii norðurs, þar sem 
hann liggur að lóni, eða litlum vogi, er gengur vestur úr ánni. — 
Hamarinn er grasi vaxinn austan og vestan til; en all-breitt belti 
yfir um hann miðjan er blásinn melur. Á hamrinum eru 7 búða- 
tóftir, flestar nokkurn veginn glöggar, og hefir S. V. lýst þeim í 
Árbók fornleifafjelagsins 1893 bls. 66—67, og hefi jeg ekkert við þá 
iýsingu að athuga, nema að jeg hygg að á bls. 66. línu 13. neðan 
frá, sje ritvilla: »vestur« fyrir.* noiðvestr, sem lítið gjörir til. S. V. 
hefir merkt búðatóftirnar raeð svigatölum (1 7) og fylgi jeg sömu 

röð á uppdrætti þeim, er jeg læt fylgja. Auk búðatóftanna sjást 
leifar af mannvirki nokkru (8) nærri norðvesturhorni hamarsins. 
Lögun á því er ekki hægt að ákveða, því svo er að sjá, sem úr 
því hafi verið tekið grjót, líkiega í vörðu (9), sem er skammt það- 
an. Mannvirki þetta gæti verið leifar af dómhring. Nálægt miðju 
hins blásna beltis er iítill hólmi óblásinn (10); myndar hann eins 
og upphækkun og kann að vera að það sjeu leifar af rúst. Þó er 
jeg í efa um það. Norður við veginn éru 3 naustatóftir: eru tvær 
af þeim fyrir vestan hið blásna belti, og eru þœr saman (11—12), 
en hin þriðja einstök fyrir austan það (13). Hún er stærst: um 7 
faðma löng; hin vestasta um 6 faðmar; en sú, sem hjá henni er, 
er minnst og óglöggust og mældi jeg hana ékki. Eins og S. V. 
getur um er undan búðunum 6 og 7 Mettsnös út úr hamrinum með 
gati í gegnum (14). Hún er út úr austur horni hamarsins við ár- 
ósinn, þar sem hann er einna dýpstur. Ekki þori jeg að fullyrða, 
að gatið sje gjört af mönnum; en sje það ekki, þá er það sannar- 
lega einkennilegt og sjaldgæft náttúrusmíði. Og hvernig sem það 
er til orðið, er varla vafamál, að það hefir verið notað til að festa 
skip við. Það er á hentugum stað til þess. Og sögur geta um 
kaupskipaferðir í Straumfjarðarós: Þannig segir Eyrb. kap. 39.: 




13 


»Þorleifr kimbi tók sér fari um sumarit með kaupmönnum þeim er 
bjuggust í Straumflrði«. Eigi-vil jeg fara út í það, að skifta búð- 
unum í verzlunarbúðir og þingbúðir . Þykir mjer eigi ólíklegt, að 
stundum að minnsta kosti hafi sama búðartóftin verið notuð til 
hvors tveggja sama sumarið, þar eð vorþing mun oftast hafa verið 
afstaðið áður enn kaupskip komu. Um þetta mun hafa farið eftir 
samkomulagi í hvert sinn. 

XIV. Þórsness þingstaður. 

Við rannsókn S. V. á Þórsness þingstað (Árb. fornj.fjel. 1882, 
bls. 102—105) hefi jeg sárlitlu að bæta. Jeg er lionum sam- 
dóma um, að þingið muni hafaverið í miðtanganum (Þingvallatanga) 
og þar muni dómar hafa fram farið. Þykir mjer langlíklegast, að 
dómhringurinn hafi staðið á odda nessins (eða tangans): Þar er 
hærra og fegra en annarsstaðar á nesinu og þar er mjög afskeMt, 
því á þrjá vegu liggur þar sjór að og bratt upp að ganga ár fjör- 
unni, en á fjórða veginn til suðurs, er nesið mjórra en oddinn sjálf 
ur, svo það má næstum kalla eið, er samtengir hanu við það. Hjer 
hefir því verið mjög auðvelt, bæði að varna því að dóminum yrði 
hieypt npp, og líka því, að.mótpartur gæti komizt að dóminum til 
að hafa fram mál sitt. Til þess kom og þá er vandamenn Styrs 
vörnuðu Þorsteini úr Haffjarðarey að hafa mál sín fram. (Eyrb. k. 
56.): þeir »vápnaðust ok gengu á milli dórns ok RauðmeJinga, er 
þeir vildu ganga at dóminum«. Það er eins og l)jer megi lesa það 
milii línanna, að dómurinn hafi ekki staðið á viðum veili, heldur 
hafi á einn veg mátt að honum ganga. Nú er oddi nessins kali- 
aður Húshes ; stendur á honum hústóft frá þessan öld, hlaðin úr 
grjóti og svo fyrirferðar mikii, að eigi er rúm fyrir meira. Þó 
vottar fyrir bogamyndaðri, fornlegri rústarbrún útundan suðurhiið- 
veggnum. Þegar jeg sá þetta, spurði jeg sjáifan mig, iivort það 
mundi ekki vera brún dómhringsins, sem hjer sadst á? En hvoít 
vsem það er eða ekki, tel jeg víst að hann hafi verið á þessum 
stað, og þá líka Þórssteínn sá, er sögur nefna (Lndn. II. 11; Eyrb. 
k. 10.). »Blótsteinninn«, sem nú er sýndur suðaustur frá þingstaðn- 
unt, er naumast hinn upprunalegi Þórssteinn . Það er ísaldar hnöil- 
ungur, hálffiatur ofan og hefir ekkert merkilegt við sig. Kringum 
hann vottar ekki fyrir neinum hring; enda er aiis ekki líkiegt, að 
dómhringurinn hafi verið á þeim stað: þar er myrlendi og fremur 
ófagurt. Mjer þykir líklegast tii getið, að þá er búið var að eyði- 
leggja dómhringinn og hinn rjetta Þórsstein, hafi, er fráieið, nafnið 
verið fært yfir á þenna stein, af því hann er sjerstakur, og ólíkur 



14 


öðrum steinum þar nærri. Uppi* á ÞingvaUaborg imynda jeg' mjer 
helzt að verið hafi skemmUhús . Þar er eigi hentugur staður fyrir 
fjárrjett eöa neitt þess konar. En dómhring líkist tóftin alis ekki. 


XV Bólstaður við VáOilshöfða. 

Þar sem Úifarsfellsá rennur út í Álftafjörð, hefir hún fyilt 
af árburði aiistóra vík, sem verið hefir milli Úlfarsfells og Vaðils- 
höfða ; hefir þar myndast landauki (auriand, »delta«), sem hefir 
gróið upp og verið orðið byggilegt þá er landið byggðist. Þar er 
flatlendi, dálítið bunguvaxið, eins og aurlönd oftast eru, og hallar 
því ofan að sjórium Uppgrónir farvegir eftir ána sjást þar hjer 
og hvar; en flestir munu þeir eldri en síðan landið byggðist Síð- 
an mun áin jafnaðarlega hafa runnið við annanhvorn jaðar aur- 
landsins. Nú rennur hún með austurjaðri þess út hjá Vaðilshöfða . 
Ba^rinn Bólstaður , þar sem Arnkell goði bjó, hefir staðið á þessu 
aurlaudi. Rústirnar eru ofan til á miðri bungunni. Eru tvær 
þeirra auðsæa^tar, og þó eigi glöggar: önnur þeirra, sú er ofar er, 
lítur út fyiir að vera bæjarrústin, en liin neðri gæti verið fjóss óg 
hlöðu 'rúsfc. Vottur sjest þar fleiri rústa. Eigi hreifði jeg við rúst 
um þessuin. Var það hvorttveggj i að þá var óveðratíð, enda 
verkamenn ofáanlegir um sláttimg og á hinn bóginn áleit jeg 
eigi byrjandi á uppgrefti þar, nema bæði væri tími og ástæður til 
að gjöra það til hlítar ög með nógri vandvirkni, þar eð hjer er urii 
áreiðaniega sögualdarrúst að ræða. Haugur Arnkels er niður við 
sjó, undan rústunum. Sjór brýtur hann nú árlega, svo að hann er 
várla meir en háifur eftir. 

XVI. Hoftóft í -Stóra-Liangadal. 

Það má sjá af Lridn. II. 13 og 14 og Eyrb. k. 9 og 44, að 
Áslákur í Langalal hefir verið hötðingi. Hann átti dóttur Þórðar 
Gellis, og þarf þá eigi fleira að telja. En svo kom hann oftar en 
einu sinni fram meö liðsstyrk og hafði áhrif á máiaferli manna. 
Hann hefír því átt mannaforráð; verið goðorðsmaður, og því án efa 
haft hof á bæ sínum. Enda er hoftóft sýnd í Langadal, þar fyrir 
ofan túnið. Eu því miður er hún nú mestöll hoifíu undir skriðu, 
sem árlega rennur þar á, meira og minna. Það, sem enn sjest, er 
hálfhririgmynduð girðing, nál. 6 fðm. í þvermál, og t*r það suður- 
endi byggingarinnar. Norðurendinn með goðastúkunní, er undir 
skriðunni, og þetta, sem enn sjest, hveríur að líkindum bráðum. 
Það er auðsjeð á þessu broti, að hof þetta hefir engiri smábygglng 



15 


verið. Víðar hafa skriðnr fViilið kringam bæinn í Langadal; þær 
hafa minnkað tunið að rniklum mun. A hinn íorna tungarð sjest 
hjer og hvar, og má at honum marka stærö túnsins, er verið hefir. 
Það hefir verið ákaflega stórt tii forna. Suður í túninu er fornleg 
girðing, allt að 200 Q fðm á stærð. Hún heitir Hvanngarður . 
Hefir hvönn án efa verið ræktuð þar tii manneldhv. Þetta, o. fl. ? 
sýnir, að hjer var stunduð matjurtarækt til forna. 


XVII. Smiðjusteinn að Dunki. 

Munnmæli segja, að Gauti landnámsmaður á Gautastöðam (í 
Hörðudalshreppi) hafi haft smiðju sína að Dunki, og hafi sá bær 
nafn af dyrikjum þeim, er urðu er járnið var siegið. Líklegra þyk- 
ir mjer þó, að bæjarnafnið sje ieitt af keitnesku mannsnafni, t. a. 
m. Duncan=Dungaðr, og hafi upphaflega heitið Dungaðarstaðir. 
En hvað sem umþaðerþá er víst, að hjcr hefir járnsmiður búíð. Það 
sýnir »smiðjusteinn« svo nefndur, þar í túninu. Ofan í hann miðj- 
an er ferhyrnd hola fyrir steðjafótinn, og er hún 3*/4 þuml. að dýpt 
og 3 þ. í þvermál. Útundir brún á steininum er önnur liola, Jítii 
og aflöng, 2 þ. á dýpt, l 1 /2 þ. á lengd og 3 /4 þ. á bréidd; á hún að 
hafá verið fyrir saumhöggið, 0 g er það líklegt. Steinninn var að 
mestu sokkinn í jörð, en var nú grafinn upp og stærð imns mæld 
Er hann 2 ai. Jangur, D /2 al. bieiður 0 g um D /2 ai. á bæð. Utan 
með honum var alstaöar dálítið af viðarkolaösku, en engin gjall- 
eða sindurstykki. Hjer hefir því ekki verið rauðabiástur, heidur 
smiðað úr tilbúnu járni. Engin tóft var utan um steininn, eða 
neinstaðar þar nærri, og iítur svo út, sem úti hafi verio smíðað. 
Virðist það fremur benda tii fornaldar en síðari aida. 


Viðaukar. 

I. Höftóft o. fl. í Bersattmgu. 

í Árb. forniíj. 1882, bls. 67. getur S. V. um hoftóft í Bersa- 
tungu. Þá tóít skoðaði jeg i sumar. Hún er á ávölum, faJlegum 
hól neðst í túninu austan tii. Afhúsið er vestan við aðaihúsið og 
engar dyr á milli; en dyrnár hvorar tveggja á norður hliðinni og 
að eins veggurinn milii þeirra. Mjer mældist hún, eins og S. V. 
17—18 al. löng og um 12 ai. breið. Gjörði jeg uppdrátt af henni, 
sem jeg iæt hjer fylgja. Neðan u-ndir hólnum stendur- steinu upp 



16 


úr jörðu og er hann kallaður »Blótsteinn «, Á þá hlið hans, sem að 
hoönu veit, stendur hvöss hellubrún upp með honum, jafn há hon- 
um eða hærri. Þar er mýrlent fyrir neðan. Vestanvið hólinn er 
stór lág; en fyrir vestan hana gengur fram annar hóll, neðst í 
túninu vestan til. Framan í honum er brekka, og í henni girðing, 
sem frá ómunatið heör verið bannað að slá; því þetta var akur, 
sem í heiðni var helgaður goðunum og’þar fyrir fylgdi honum sú 
forneskja, að eigi var óhætt að slá hann. Bóndinn sem nú býr i 
Bersatungu, Andrjes smiður Brynjúlfsson, sagðist 'vel þora að slá 
hann, en eigi vilja gjöra það, þar eð munnmælin um helgi akurs 
ins hjeldist fremur í minni ef hann væri látinn ósleginn. Betur að 
sá hugsunarháttur væri almennur! 


II. Hoftóft(?) á Ásbjarnarstöðum. 

Eins og S. V. getur um í Árb. fornl. fjel. 1884—85 bls. 133, 
er sýnd hoftóft á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum. Sú tóft ér 
noröaustur í túninu, rjett við heimreiðargötuna að bænum. Hún 
er nokkuð aðöng og liggur lengd hennar nærfelt frá norðvestri til 
suðausturs og er um 7 faðma, en breiddin er um 5 faðma; veggir 
eru mældir með. Dyr eru á suðaustur hliðvegg nær norður-horn- 
inu; snúa þær að götunni. Engin afhústóft sjest þar. Við suðaust 
ur-endann er stórþýö, ~~ eins og víðar þar, — og-eins hafði verið 
við norðvestur-endann; en þar er nú búið að sljetta og varð ekki 
vart við neina hieðslu. Þegar á allt þetta er litiö, bæði afstöðu 
tóftarinnar frá bænum og frá götunni, stefnu. tóftarinnar, og eink- 
um það að afhúsið vantar, þá sýnist mjer það efamál, að þetta sje 
hoftóft í raun og veru. Aftur á móti er þar suður í túninu, and- 
spænis bænum og langt frá götunni, önnur tóft, sem raunar er 
mjög óglögg, en stefnir þó norður og suður og virðist hafa afhús, 
er snýr dyrum að bænum. Hefði mjer verið sagt, að þetta væri 
hoftóft, þá hefði mjer þótt það trúlegra. Og sízt er fyrir að synja, 
að fto/k-nafnið haö einhverntíma á öldum færzt af hinni óglöggu 
rúst yör á hína glöggu, En eins og nærri má geta fullyrði jeg 
ekki neitt um þetta. 


III. »Haug*ur(?)« í Hvammi. 

í Árb, fornl.fjel. 1895 bls. 21 er þess getið að byrjað haö 
verið á grepti í uþphækkun þá í túninu í Hvammi sem ætlað hef- 
ir verið að væri haugur Þórðar Gellis, Nú er þessttm uppgrefti 



17 


lokið, og reyndist þetta enginn haugur, lieldur uppgróin malarhrúga 
(frá ísaldartímanum?). 


Fyrirsát á Skógarstrðnd. 

Fyrir innan Leiti á Skógarströnd liggur alfaravegurinn um 
skarð milli tveggja klapparása. Veginum hallar norðurhalt austur 
úr skarðinu og mjókkar það niður eítir; neðst er það eigi víðara 
en hjer um bil fyrir tvo klyfjahesta. Hefir þar verið hentugur 
staður til fyrirsáturs í fyrri daga. Enda heitir þessi staður »Fyrir - 
sdtið« : Er sú saga til þess, að þá er synir Jóns biskups Arasonar 
ætluðu að handtaka Daða í Snóksdal (1549), frjettu þeir á Staða- 
stað að hann væri vestur í Rifi. Þar ætluðu þeir að taka hann; 
en til vara, ef hann kynni að sleppa, settu þeir menn til að sitja 
fyrir honum á Skógarströnd og var þessi staður valinn til þess. 
Spenntu fyrirsátsmenn þrjá strengi yfir þvert skarðið, er skyldu 
hindra för Daða, svo hann slyppi eigi úr höndum þeirra, Daða 
kom njósn af ferð biskupssona og reið hann sem skjótast heimleið- 
is. Hann reið Markúsar-Brún. Það var um nótt er hann reíð inn 
Skógarströnd. Hann reið við bjöllubeizli; en af því hann grunaði 
að fyrir sjer mundi setið, vildi hann eigi að beizlið hringdi, tróð 
hann því mosa í bjöliuna (eða bjöllurnar). Hann hjelt á brugðn- 
um hnífi. Það kom honum í góðar þarfir, er hann kom í skarðið, 
því hann skar sundur fyrsta og annan strenginn, án þess að hika, 
og Markúsar-Brúnn henti sig yfir hinn þriðja. Kemur það vel 
heim við landslagið, að austasti strengurinn hafi verið lægstur. I 
þessu komu fyrirsátsmenn að, en urðu of seinir, því Daði var 
þegar sloppinn. Einn spurði í fáti: »Fór Daði þar?« Annar svar 
aði: »Ekki veit jeg hvort Daði fór þar; en þar fór Markúsar- 

Brúnn«. Fóru þeir svo búnir þaðan. Þetta er almenn sögn á 
Skógarströnd og víðar þar vestra. Er hún engan vegin ósennileg, 
og er vert að iáta hana ekki týnast. 

* * * 

Fyrir fáum árum fannst í glufu einni í »Fyrirsátinu« stór 
bróHindahnappur úr kopar, failega skreyttur með rósaverki. Hann 
hefir án efa verið eign meiriháttar manns. Er ef til vill hugsan- 
legt að hann hafi hrokkið af bróklinda Daða þá er Brúnn hljóp 
yfir strenginn, og þá lent í glufunni. Hnapp þenna gaf Daníel 
Jónasson í Fremri-Vífilsdal forngripasafninu í'fyrra (1895). 

Br . J . 


e 



18 


Fjall í Olfiisi. 

Sannan undir suðausturhorni íngólfsfjalls heflr fyrrum stað- 
ið bær og heitið íjalh Er þeirrar jarðar getið í Biskupasögum, 2. 
bindi, á 3 stöðum: A bls. 298 er þess getið, að Erlingur Gíslason 
hafi átt Fjall í Ölfusi , og að Þorsteinn »yngri«, son hans, hafl bú- 
ið þar og átt Halldóru Pálsdóttur , Eyjólfssonar frá Hjalla og As- 
dísar Pálsdóttur systur Ögmundar biskups. Á bls. 661 segir, að 
Eydis Helgadóttir , raóðursystir Odds biskups, hafi verið í Fjalli 
1604 og átt Jón Ásgrimsson er þar bjó fyrst, en varð eftir það bryti 
í Skálholti; en á bls. 675 segir um þenna sama Jón mann Eydisar: 
»Hann átti Hóla í Öxnadal og bjó þar fyrst. Eftir það varð hann 
bryti í Skálholti og síðan í margt ár ráðsmaður fyrir Fjalls búi«. 
Heflr Fjall þá verið orðið eign Skálholtsstaðar. Af jarðabók Árna 
Magnússonar sjest, að jörðinni Bjalli hefir verið skift í 4 býli: Helli , 
Laugarbakka, Bossnes og Bjall sjálft. Af þessum býlum hefir Foss- 
nes þó verið stærst, nfl. 10 hndr., en hvert hinna 6 2 /3 hndr., því 
að öll jörðin til samans var 30 hndr. Af þessu sjest, að þá hefir 
heimajörðin Bjall verið komin í niðurlægingu, er jarðabókin var 
samin. Munu því mest hafa valdið skriðurennsli á túnið. Tún- 
stæðið hefir upphaflega verið uppgróin skriðubunga, mynduð afgili, 
sem þar er uppundan í fjallinu. Það heitir Branddalsgil, og hefir 
nafn af lítilli dalkvos, er Branddalur heitir, sem þar er uppi í gil- 
inu, en sjest ekki fyr en að er komið. Branddalur er enn grasi 
vaxinn; annars er gilið, og hlíðin öll, nú eintóm skriða. Er líkleg- 
ast að nafnið sje dregið af kolabröndum og að þar hafi verið kol 
brennd meðan fjallshlíðin var skógi vaxin. Og að svo hafi verið 
þarf ekki að e-fa, því skriðubungan hefði aldrei fengið frið til að 
gróa upp, ef hlíðin og gilið hefði ekki áður verið orðið skógi vax- 
ið og viðarrætur várnað skriðum. Hefir þá verið fagurt á þessum 
stað. Enda segja muunmæli að Ingólfur hafi dvalið hjer veturinn 
sem hánn var undir Ingólfsfjalii. (Þó nefnir önnur sögn til þess 
»Hólstaði«; þáð er grjótmelur vestan undir fjallinu, skammt frá 
Hvammi). Með byggingu Jandsins hófst eyðing skóganna, og með 
tímanurn hefir mönnum tekizt að gjöreyða þeim víðast hvar, og 
einnig í hlíðinni fytir ofan Fjall. En þá, þegar gilið var orðið 
skóglaust, hefir skriðurennslið úr því raagnast að nýju. Það hefir 
spillt túninu og eyðilagt bæinn. Og enn heldur það áfram að 
hækka bunguna smátt og smátt; enda er hún nú að miklu leyti 
grjóti þakin, nema austan til. Þar er grasflöt, sem enn heitir 
Bjallstún . Á henni eru rústir bæjarins. Er of lítið gjört úr þeim 
í munnmælasögunni: »Sœngurkonusteinn« í »Huld« (1, hefti bls. 52.), 



19 


því allvel sjer fyrir bæjarrústinni, og einnig fyrir fjósa- og hey- 
garðsrúst, sem er á austurjaðri bungunnar, efst á grasflötinni nær 
upp við fjallið. Bæjarrústin er dálítið sunnar og neðar. Bærinn 
hefir snúið framhliðinni mót suðaustri; en í fljótu áliti virðist þó, 
þegar á rústina er litið alla í einu, að hún snúi niót suðri. En það 
kemur af því, að byggingar hafa verið fram á hlaðinu, sem aust- 
antil ganga lengst fram; myndast þar næstum eins og lítil hól- 
brekka af gamalli hleðslu. Sögn er, að bænahús hafl verið í Fjalli ; 
svo sagði mjer Jón bóndi Árnason í Alviðru , fróður maður og vel 
að sjer. Hefir þá bænhúsið án efa verið fram á hlaðinu, en hafi 
það verið austast og fremst, — sem mjer þykir iiggja næst að ætla, — 
þá hefir annað hús verið vestar á hlaðinu. Bæjartóftin snýr hlið- 
inni fram, og er framhúsið nálægt 10 faðma langt frá norðaustri 
tii suðvesturs. Dyr eru á framhliðinni vestan tii miðri. Beint inn 
af þeim er inngangur í bakhús, er liggur samhiiða hinu, og eru 
dyrnar á miðri framhlið þess; það er rúml. 3 faðma langt. Er 
senniiegt að það hafi upp á síðkastið verið baðstofan, en hitt fram- 
hýsi. Við báða enda bakhússins virðast vera auð svæði, sem svara 
mundi rúmi fyrir dálítil hús; en þessi svæði eru þó innilokuð af 
garði, sem staðið hefir fyrir allri bakhlið bæjarins, og myndað 
þannig »húsagarð«, — sem nú er kallað og tíðkast hefir á seinni 
öldum. Sín tóft er við hvorn enda frambæjartóftarinnar, og snúa 
þær dyrum fram á hlaðið; getur verið að það hafl verið skemma 
og smiðja. Vestan í húsagarðinum sjer einnig fyrir lítilli tóft. Veg- 
urinn hefir legið um hlaðið, rnilli bæjarins og báenhússins. Hefir 
það haldist eptir að bærinn lagðist í eyði, því þar eru uppgrónar 
götur; en nú liggur vegurinn á bak við rústina. Fjósið heflr snúið 
nokkuð meir tii austurs en bærinn. Stærð þess er ekki hægt að 
ákveða, því svo er að sjá, sem það hafi verið hlaðið sundur að 
innanverðu, — eða það hefir verið stytt, er kýr hafa fækkað. Við 
vestri hlið þess er ein tóft, en við eystri hiiðina tvær, líklega geld- 
neyta- og reiðhestahús. Þar á bak við er heygarðurinn. Heystæð- 
in eru þrjú: eru tvö þeirra næstum 10 faðm. löng en hið þriðjanær 
hálfu styttra, því þar gengur fjóstóftin inn í garðinn. Hefir hjer 
verið gott til heyafla og tún eigi allítið meðan bungan var í friði 
fyrir skriðum. Liklegra er, að þær hafl valdið eyðileggingunni 
smátt og smátt heldur en allt í einu; en auðvitáð er, að loksins 
heflr eitt skriðuhlaup riðið baggamuninn. Bærinn hefir staðið fram 
á átjándu öld. Eftir að hann lagðist í eyði, lagðist landið til Hellis 
og LaugarbaJcJca , svo að nú eru landamerki þeirra jarða um Fjalls - 
tun. Fossnes er sagt að byggt hafi verijl fram að, eða fram yfir, 
1800, og að kerling ein hafi búið þar síðast. Rúst þess bæjar sjest 

3 



20 


skarnmt frá Hvítá litlu ofar en á möts viðbæinn á Seiforsi; Það er 
nú í Hellis landi, því landið lagðist til þeirrar jarðar; var þar 
stekkur frá Helli um hríð, en er nú aflagður fyrir löngu. Heflr 
það eigi verið sjaldgæft, að gjöra stekki úr rústum eyðibæja, til að 
halda við rækt í túninu, Br. J. 


Athugasemdir 

um Þjórsárdal. 

Eins og ritgjörð raín »um Þjórsárdal« (Árb. fornl.fjel. 1884 
—85) ber með sjer, er það að eins tilgáta mín að »Lóþrælar«, sem 
jeg hafði heyrt nefnda, hafi staðið suðvestanundir Stangarfjalli og 
verið hjáleigur frá Stöng. Þetta hefir ekki verið rjett til getið. í 
ísl. fornbrjefasafni (II. 885) eru taldar nokkrar eyðijarðir í Þjórsár- 
dal, þar á meðal Ljeþrœlar tveir í ReyJcholti. Jeg hefi nú ekki getað 
fundið vott til nema eins bœjar í Reykholti, svo jeg sje viss um; en 
þó hefi jeg, eftir að jeg las þetta. fundið á öðrum stað fáeina hraun- 
steina svo hátt frá láglendi, að þeir hafa án eta verið færðir þang- 
að af mönnum, og getur verið, að það sjeu leifarnar af hinum Lje- 
þrælnum. Þær geta líka verið sandorpnar. — Á sama stað nefnir 
fornbrjefasafnið LepparstaðasJcóg. En uppi í Stangarfjalli, uppundan 
rústum þeim, sem jeg gat til að hefði verið Lóþrælar, eru gras- 
brekkur sundurskornar af giljum, og heitir þar enn 1 dag: »í Lepp- 
um«. Áður en jeg sá fornbrjefasafnið, hjelt jeg að þetta örnefni 
vari myndað af landslagi. En nú er jeg í engum efa um að það 
er eftirleifar af bæjarnafninu Lepparsstaðir. Syðri bærinn, er jeg 
hugði Lóþræl, hefir því án efa heitið Lepparsstaðir. En hvort þeir 
hafa báðir heitið svo, eða hinn nyrðri (vestri) heflr heitið eitthvað 
annað, er ekki hægt að segja. 

Nýlega hefir komið í ljós rúst suðaustan í Stangarfjalli, langt 
fyrir innan Stöng, upp frá Bolagróf innanverðri. Hún er vel 6 
faðma löng og nál. 11 feta breið, og eru dyr á suðusturenda. Eftir 
útliti að dæma þætti mjer líklegast, að það væri fjóstóft og er þá 
bæjarrústin óuppblásin þar nærri, sem vel getur verið, þó ekkisjá- 
ist þess merki. Rúst þessi er full af hvítum vikri, og er líklegt að 
neðsti hluti veggjanna standi, og væri ef til vill ómaksins vert að 
grafa hana út. 

Nýlega er líka blásin upp smiðjurúst inn í Sandafelli. Það 
er engin eiginleg tóft, en sindurhrúga mikil og eldlitaðir steinar í 



21 


hrúgu, líklega úr afli. Þar hafði og vérið lcoláholg; það eru 4 heil- 
ur reistar svo upp, ad af þvi verður ferhyrnd hola. Standa 8 hell- 
urnar, en hin 4. lá fallin; þar í var lítið eitt af kolum. —- Samskon- 
ar ferhyrnda geymsluholu úr hellum fann Þorsteinn Erlingssoti, er 
hann gróf út Lambhöfða-rústina sumarið 1895. 

Það kom i Ijós, er Þ. E. gróf út rústirnar á Sámsstöðum og 
Áslákstungu innri , að þar sem jeg hafði ætlað vera dyr vestantil á suður- 
hliðveggjunum, voru að eins sJcörð, en engar dyr. En austantil á 
þeim sömu hliðveggjum virtust dyrnar hafa verið þar semjeghafði 
taíið eystri dyrnar. Það sjest af þessu, að bæirnir hafa elcJci ávallt 
verið tvídyraðir, þó hvert húsið gengi af enda annars. 

Þess skal getið, að í Lambhöfða rústinni fann Þ. E. grátt 
efrii, er leit út fyrir að vera leifar af sJcyri. Nægir að drepa á það 
hjer; sjálfur mun hann á sinum tíma skýra frá rainisóknum sínum 
bæði í Þjórsárdal og annarsstaðar. 

Þar eð jeg héfl minnst á Þorstein Eriingsson, og þar eð jeg 
var með honum við rannsóknirnar í Þjórsárdalnum, finn jeg mjer 
skylt að taka það fram, að hann var mjög vandvirkur í rannsókn- 
um sínum; mæling hans á rústunum var nákvæmari en jeg hafði 
getað mælt þær, en þó skakkaði þar mjög litlu. Er jeg honum 
þakklátur fyrir not þau, er jeg hafði af rannsóknum hans, míhtim 
rannsóknum til stuðnings. Br. J. 



Kj allar agröfin 

á Skriðu í Fljótsdal í Múlaþingi. 


Eins og kunnugt er heíir Skriða verið höfuðból urn margar 
aldir. Þar var ábótaklaustur frá 1493—1552 og seinna var þar sýslu 
mannssetur. Bænahús og grafreitur hjelst þar lengi frameftir; þar 
iiggur sýslumaður Wíum grafinn og Jón »fiak« og sjást ennþá skýrt 
leiði þeirra beggja. 

Halldór sýslunefndarmaður Benediktsson, er nú í 16 ár hefir 
búið á Skriðu, kéypti jörðina fyrir skömmu af landssjóði, byggði 
þar rúmgóðan og reisulegan bæ og svo vel skipaðann, að hann er 
hafður tii fyrirmyndar f Hjeraði. 

Allvíða í Upphjeraði hafa smámsaman myndast stórar rústir 
í kringum bæina, sem stafar af því að loftslag er þar svo þurt og 
jarðvegur svo harður og þjettur, að hvorki síga þær i jörðu nje 
fúna. Fæstir hafa verið þeir framtaksmenn að aka rofinu burt, er 
byggt hefir verið upp að nýjn, og hafa því myndast hólar, sém 
bæirnir eru meira og minna grafnir inn í. Þannig var ástatt á 
Skriðu, er Halldór kom þangað, Ijet hann það vera eitt sitt fyrsta 
verk að ráðast á rústirnar og koma þeim frá augunum, einkanlega 
þeim, er skyggðu á hina yndislegu útsjón yfir Lagarfljót og hjer- 
aðið. 

Til að vanda bæ sinn sem bezt og gjöra hann sem varan- 
legastan Ijet Halldór sjer ekki nægja að hlaða veggina eins og áðúr 
var vani ofan á rústina, heldur Ijet hann grafa niður á fastan grund- 
vöil, sem þar er smágrýtt skriðumöl, og taka þar undirstöður að 
öllum veggjum. í vor, er Guðmundur Þorfinnsson vinnumaður hans 
var að grafa niður fyrir væntanlegum búrvegg, rekur hann sig 
rúmum 2 álnum fyrir neðan eldhúsgólfið, sem áður var ; á rauða- 



23 


viðrtrdrumba og borðstubba; undir þeim var gulhvítt, límkennt. rakt 
jarðlag, er var hjerumbil 3 stungur á þykkt áður kom á fasta möl. 
Neðsta lagið af rústinni, sem lá ofan að trjávið þessum var blandað 
smáum viðarkolamolum og ösku, án þess að þar væri reglulegt 
öskulag. — Jeg fjekk þá leyfl hjá Halldóri bónda, að láta Guðmund 
rannsaka þetta nákvæmar, og fann hjer stóra gryfju eða gröt fast 
niöri á malarlaginu. Vil jeg nú leyfa mjer að lýsa gröf þessari og 
því, er stóð í sambandi við hana, bæði því, sem við Guðmundur 
fundum og því, sem Halldór skýrði mjer frá að áður hefði fundist, 
án þess að jeg faii að rekja þau einstök atvik sem að því lágu. 

Gröfin sjálf er c. 10 fet á annan veginn og 11 fet á hinn; 
húq snýr þannig að hornin vita hjerumbil tii höfuðáttanna. Dýptin 
var rúm 3 fet. 5 rauðaviðardrumbar voru í gröfinni og stóðii upp 
og öfan 3 sinn í hvoru horni (v. s. og a.) — norðurhornið gróf jeg 
ekki upp — og 2 með miðjum hliðum sv. og na., ofan á þessum 
tveimur lá þ /ertrje og út af því láu fjalir fúnar mjög, svo ekki 
varð ákveðin þykkt þeirra, en þær hafa varla verið undir 1 þral. 

— Trjen hjeldu sjer betur og voru þau yfir kvartii í þvermál, 
sívöl líkt og rekaviðardrumbar. 

Gröfin er vandlega hlaðin úr óhöggnu grjóti, lírad með mó- 
steypu og sljettuð innan með henni; stendur hleðslan alveg óhögguð 
að þvi er sjeð varð. Botninn í gröfinni er hörð smáskriða og virt 
ist leirlag eða mólag ofan á því. Úr suður horni grafarinnar lá 
lokræsi mikið og hafði orðið vart við það undir bænum áður, en 
hversu langt það er veit jeg ekki því jeg gróf ekki fyrir enda 
þess, en yflr 20 áinir mun það vera. Lokræsið var upphlaðið og 
lagt með hellum bæði undir og yfír; það var frá 1—2 fet á dýpt og 
alveg tómt og þurrt. Hallinn var ekki meir en hæfilegur vatns- 
halli. 

Allur suðaustur helmingur grafcirinuar, sem jeg gróf upp, 
var fullur af gulhvítu efni; það var blautt, Seigt og límkennt, en 
varð stökkt og gisið er það þornaði. Austanvert við stoðina undir 
miðri suðvesturhliðinni var beinarusi. Þar voru bæði kindabein og 
fiskbein og bein af stórgripum, en fremur mun það hafa faliið ofan 
í en legið í gröfinni, því undir því og laust við það var gulhvíta efnið. 

— Austanvert við miðja gröflna fannst steinsleif undir fjöiunum, en 
ofan á fjölunum fundust smátægjur af vaðmáii. 

Það virðist liggja nærri að lesa sjer í eyðurnar með gröf þessa. 
Bærinn heflr brunnið, búrið hrapað niður og kjaláarinn heflr aldrei verið 
graflnn upp og verið því óhaggaður allt til þess að Guðmundur gróf 
hann upp. En hvaða matur hefir verið í kjailaranum? Það hefir verið 
skyr, sem gjört hefir verið upp í gröf þessari; hún tekur c. 70—80 lagar- 



24 


tunnur. Þó ekki væri annað, finnst mjer steinsleifin ein nægileg 
sönnun þess að svo hafi verið. Að skyrið hati verið gjört upp i 
gröfinni finnst mjer mega ráða af því, að hvergi fannst neitt trjá- 
kyns i gröfinni annað en staurarnir og borðin ofan yflr henni, og 
svo ekki hvað sízt þetta volduga lokræsi, sem haft heflr verið til 
þess að hlej r pa vatninu út, þegar gröfin hefir verið hreinsuð um frá- 
færurnar. Að endingu skal jeg geta þess, að i hitt eð fyrra fannst 
eldstó og eldhúss gaflhlað á líkri dýpt og yflrborð grafarinnar, og 
voru þar eiunig viðarkol ög aska, sem bar vott um bruna, en at 
því eldstó þessi liggur c. 20 áln. írá gröflnni, er óhugsandi að eld- 
hús þetta hafl stáðið í sambandi við búr þetta, svo annaðhvort er, 
að þau eru sitt frá hvorum tima og bærinn brunnið tvisvar, eða 
það sem sennilegra er, að búrið hafl verið útibúr, sem matur var 
geytndur i, því þáð var algengt i fornöld. 

p. t. Reykjavík, i ágúst 1896. 

Jón Jónsson. 



Hin síðasta ,útbrota { kirkja á íslandi. 

Framyfir aldamótín 1800 voru flestar kirkjur hjer á landi með 
torfveggjum og torfþaki, og grindin í þeim með því byggingarlagi, 
sem kailað var »útbrotabygging«. En aðaleinkenni þess bygging- 
arlags var það, að skot voru með báðum veggjum utanmeð aðal- 
grindinni, og voru þau köiluð »útbrot«. Þykir eigi ólíklegt, að þau 
hafi verið nokkurskonar eftirleyfar af byggingarlagi skálanna hjá 
fornmöni.um. A þessari öid var útbrotabyggingin lögð niður ásamt 
torfkirkjunum, eða jafnvel á undan þeim, því torikirkjur, er siðast 
voru byggðar, höíðu ekki það byggingarlag. Hin síðasta útbrota- 
kirkja hjer á iandi mun hafa verið Stóra-Núpskirkja í Arnesspró- 
fastsdæmi. Hún var rifin 1876 og byggð aftur timburkirkja. Mun 
því »útbrotabyggingín« eigi vera framar til hjer á landi. Áiít jeg 
því vel við eiga, að forngripasafnið eigi eftirmynd þess byggingar- 
lags, og að lýsing þess verði prentuð í Árbók fornieyfafjelagsins. 
0g þar eð jeg var vel kunnugur »útbrotakirkjunni« á Stóra-Núpi, 
veitti henni nákvæma eptirtekt og hygg að jeg muni nokkurnveg- 
inn rjett, hvernig hún var, þó iiðin sjeu næstum 20 ár síðan hún 
var rifin, þá vii jeg nú rita lýsingu hennar. 

Eins og á öðrum »útbrotakirkjum« var tóftin við í samanburði 
við Jengd, en aðalgrindin mjó og fyliti hvergi nærri út í tóftina. 
Aðalgrindin hafði sterkar stoðir, 7 hvorum megin að meðtöldum 
gaflastoðum, voru endar aðaibitanna greiptir ofaní efri enda stoð- 
anna og sátu sperrutærnar þar ofan á; öli var aðaigrindin vel sterk. 
í skotunum milli aðalgrindar og veggja voru nokkurskonar viðauk- 
ar við grindina, sern voru miklu rýrari og veik^erðari en aðalgrind- 
in. Nidur frá hverri sperrutá gekk »stuttsperra«, eða framlenging 
sperrukjálkans með sama haiia og ris hennar var. Tá »stuttsperr- 
unnar« hvíidi á »stuttstoð«, sem stóð út við vegginn, en ofan í efri 

4 



26 


enda stuttstoðarinnar« var greiptur ytri endi á »stuttbita«, en innri 
endi hans gekk beint inn í aðalstoðina. Slá eða • »silla«, sem gekk 
langs með.veggnum, tengdi allar stuttstoðirnar saman, en efri endi 
»stuttsperrunnar« var greiptur í enda aðalbitans, Neðri endar bæði 
aðalstoða og »stuttstoða« höfðu staðið á »undirstokkum«; en þeir 
voru svo fúnir, þegar kirkjan var rifin, að ógjörla sást hvernig þar 
hafði verið frá gengið. Tirnburgólf var í kirkjunni allri. Utanmeð 
að neðan voru »plægð« borð negld innan á »stuttstoðirnar« en önn- 
ur tilsvarandi að ofan, og var neðri brún á þeim «strikuð«, I þessi 
borð var veggþilið fest. Miili aðalstoðanna að ofan voru og eins 
konar »sillur« langsetis voru þær bogamyndaðar að neðan þannig, 
að tveir hálfbogar eins og mættust rnitt á milli stoðanna. Stólar 
voru ( framkirkjunni 2 á milli hverra stoða, nema milli hinna yztu, 
þar var bil, sitt hvorum megin dyra, sem enginn stóll var í. Tveir 
yztu stólarnir hvorum megin voru styttri en hinir, þeir náðu að eins 
út að aðalstoðunum; hinir innri náðu út að veggþili. Frá kirkjudyr- 
um var setubekkur til beggja handa út með þilinu út í hornið, og 
svo inn með veggnum bak við hina stuttu stóla. Hann var kallað- 
ur »krókbekkur«. Framan við hvern stól var máluð »stólbrík« og 
voru þær festar í stokka, sem lágu langs eptir gólfinu sinn hvorum 
megin. Auk þess var dyraumbúningur fyrir ganginum við yztu 
stólana. bar uppi yfir voru »klukknarambhöldin«. Að sunnanverðu 
sátu ógiftir karlmenn í stuttstólunum, og á krókbekknum, en ógift 
kvennfólk að norðanverðu. í aðalstólunum áttu giftar konur sæti. 
Fram í innsta stólinn að sunnanverðu gekk prjedikunarstóllinn fram- 
undan bitanum sem var yfir kórdyrunum. Var sá stóll því frem- 
ur þröngur, en þess gælti minna af því, að fóturinn undir prjedik- 
unarstólnum var í hærra lagi. Innsti stóllinn að norðanverðu var 
kallaður »stúka«; í honum sat prestskona og helztu konur. Milli 
hans og næsta stóls var nokkurskonar milligerð. Dyraumbúningur 
var fyrir lionum og yfir dyrunum bogi með fallegum útskurði. 
Hurð hafði verið fyrir honum; en hún var brotin af hjörum er jeg 
man fyrst, og svo vissi jeg ekki meira um hana. Upp úr miðjum 
bitanura, sem næst var fyrir framan kórdyr, stóð sterkur uppstand- 
ari og gekk »útleggjari« úr efri enda hans irmar eftir. I honum 
hjekk ljósahjálmur úr kopar með 12 ljósapípum. Milligerð var 
milli kórs og framkirkju upp undir bita. Kórstafirnir gengu upp í 
bitann en undir honum, lítið neðar, var dyrabogi yfir kórdyrum. 
Milli bogans og bitans uppi yfir kórdyrunum var svonefnt »kontra- 
fei«. Það var útskorin engilmynd, gengu viðargreinar upp af vængj- 
unum og hjeldu uppi kórónu. í miðjunni var gegnskorinn nafn- 
dráttur, sem þó var nokkuð brotinn. I milligerðinni var þil að 



27 


neðan upp til miðs, en svo voru að norðanverðu rimagTÍndur upp 
undir bita, en að sunnarverðu tók prjedikunarstóllinn það rúm af, 
neina bil nokkurt var á milii hans og kórstafsins, og í því gegn- 
skorin hríslumynd. Fyrir ofán bitann vflr kórdyrunum var þii- 
spjald, er náði upp í sperruna báðum megin. Það var málað með 
myndum á hvora hlið. A hliðinni sem fram vissi var Jósep og 
María, Símeon og Anna, og hafði Simeon barnið Jesú á örmum sjer 
Á þeirri hlið sem inn í kórinn vissi var hinn upprisni Kristur að 
biessa postulana á fjaliinu hjá Betanía, en Jerúsalem sást álengdar. 

1 kórnum voru fastir bekkir báðum megin í kring frá dyrunum tii 
aitaris, en iausabekkir innan stoða. Altarið var útskorið á hurðog 
göflum. Á því stóð ljósastjaki af kopar með 2 hliðargrein.um, gerð- 
ur fyrir 3 ljós. Upp frá altarinu var fyrst »brík«, sem á voru skrif- 
uð 'innsetningarorðin, en útskurður tii beggjá enda, og náði hann 
út fyrir aitarið. Ofaná bríkinni var faileg aitaristafla, gefín kirkj- 
unni af frú Sigríði ekkju Jóns biskups Vídalíns 1728, og er sú tafla 
enn í kirkjunni, ásamt útskornu stykki sem var, og er, ofaná henni. 
Ekkert loft var i kirkjunni og engin hvelfing; sá alistaðar sperrurn- 
ar og súðina, sem var á öllu lisi hennar frá mæni ofan á stutt- 
sperrutær. Birtu fjekk kirkjan frá 6 giuggum. Langstærstir voru 

2 sexrúðna gluggar á kórgafli, sinn hvorum megin altaris fyrir neð- 
an þilbitann. Þá var 4 rúðnagluggi á þekjunni yfir prjedikunar- 
stóinum og voru þær rúður talsvert minni. Þá voru 3 einnarrúðu 
gluggar á framþili: sinn hvorum megin dyra, hærra en þær; og 
var siærð þeirra ekki fjærri rúðustærðinni í kórgluggunum; hinn 
þriðji var uppi yflr kirkjudyrunum, hátt fyrir ofan þilbita, og var 
sá minnstur. Var þvi birta heidur dauf í framkírkjunni þá er aft- 
ur voru dyrnar. Kirkjan v*r, eins og flestar. kirkjur þá, með toif- 
veggjum og torfþaki, en þil voru á göflum; þó náði kórþilið ekki 
nema niður fvrir gluggana, þá tók við torfþrep. Enframan á var þii 
niður úr gegn. Þilin voru þreföid. Kirkjudyrnar voru fremur víð- 
ar, en ekki háar með »strikuðum« dvra^töfum og boga yfir. Var 
huröin bogadregin ofan. Hún var tvöföld, því framan *á hana var 
negit »tíglaverk«, eða strikuð stykki, sem lágu í ferhyrningum, hverj- 
um utan yfir öðrum. Miðtiglar voru tveir, annar ofarlega, hinn 
neðantil á miðri hurð. í hann var rekinn kengur sá, sem hurðar- 
hringurinn var festur í; hann var úr kopar, stór og digur, en þó 
járn þar er í kengnum ijek. Kengurinn var rekinn inn á rnilli 
tveggja upphleyptra «snarhandar«.stafa: B. S. Það var fangamark 
Brynjólfs Sigurðssonar sýslumanns í Hjáimholti, er kirkjuna ljet 
byggja 1760—70; en smiðurinn var Ámundi »snikkari« Jónsson, og 
og er útskurðurinn og málverkið eptir hann. í fyrstu mun kyrkjan 

4* 



öll hafa verið máluð innan og með myndum. En 1830 Ijet sjera 
Stefán Þorsteinsson endurnýja súð hennar og þilverk, sem þá var 
mjög farið að fúna. Var þilverkið, sem jeg man eftir, að mestufrá 
þeirri viðgerð, og líka rimagrindurnar í milligerðinni milli kórs og 
kirkju, Framþii hafði þá verið sett nýtt, en þó sama hurð og dyra- 
umbúningur. og stóð það fram á mína daga. En 1857 ljet sjera 
Skúli Gíslason smíða nýtt framþil á kirkjuna með nýrri hurð; en 
hin gamla var mjókkuð og höfð fyrir þinghússhurð meðan hún ent- 
ist. Hvað um hringinn varð, vissi jeg ekki. 

Eftirmynd eða sýnishorn af útbrotabyggingarlaginu hefi jeg 
nú látið smíða handa forngripasafninu, og er nú nr. 4101 meðai 
gripa safnsins. Það gjörði að mestu Guðmundur bóndi á Baugsstöð- 
um, bróðir minn, eftir minni fyrirsögn, er jeg lagaði eftir Stóra- 
Núpskirkju, þeirri er nú var lýst. Sú var í fyrstu ætlan mín, að 
sýna einungis grindina sjdlfa og hrókbekkjaskotinj sem einkum ein- 
kenna »útbrotabygginguna«. En við nánari umhugsun sá jeg, að 
þörf var á að sýna sem flest af þvi, sem gjörði slíkar kirkjur frá - 
brugðnar kirkjum nú , svo sem kórdyraumbúning , klukknarambhöJd 
og dyraumbúning þar undir kyrkjudyr með hurð , kórgluggarámma og 
þiJglugga að framan. En tii þess þurfti að setja þilborða-sýnishorn 
eitt hvorum megin kirkjudyra, (og er milliþil sýnt um leið). En þver- 
stykkin, sem eru innanundir framþilsgiuggunum, eru að eins tii 
stvrktar, en ekki af því að svo væri í kirkjunni sjáifri. Sama er 
að segja um þversiána undir kórgiuggarömmunum. Hún er sett 
tii að haida þeim föstum, en var ekki í kirkjunni sjáifri. Þess ber 
að geta, að kórgiuggarammarnir urðu í stærra lagi. Litla gluggann 
sem var á framþilinu uppundan kirkjudyrum, gat jeg ekki látið 
sjást, því þá hefði orðið að byrgja ofmjög fyrir sýni gegnum 
framgaflinn. Þakglugganum hjá prjedikunarstólnum varð líka 
að sleppa, því óhægt var að koma honum fyrir. En þrátt 
fyrir þessa galla vona jeg að sýnishornið gefi nokkurnveginn rjetta 
hugmynd um það, sem það á að sýna. Hvorki er sýnt altari, prje- 
dikunarstóll’nje stólar, ekki heldur þilverk eða súð, — nema eitt 
borð hvorum megin tii styrktar, — því ekkert af þessu var ein- 
kennilegt fyrir það byggingarlag 9 sem verið er að sýna. 

Ekki hefir mjer heldur þótt þörf á, að lýsa hjer ítariega út- 
skurði eða máiverkum í kirkjunni, þar eð allt siíkt, sem nokkuð 
kvað að, er vel geymt, sumt er í kirkjunni enn, en sumt, og raun- 
ar flest er komið á forngripasafnið. 


Brynjólfur Jónsson. 



4223 . 

4224 . 

4225 . 

4226 . 

4227 . 

4228 . 

4229 . 

4230 . 

4231 . 

4232 . 

4233 . 

4234 . 

4235 . 

4236 . 

4237 . 

4238 . 

4239 . 

4240 . 

4241 . 

4242 . 

4243 . 

4244 . 

4245 . 

4246 . 

4247 . 

4248 . 

4249 . 

4250 . 

4251 . 

4252 . 

4253 . 


Y f i r 1 i t 


yfir þá muni, er Forngripasafni Islands hafa bæzt 1896. 

(Tölurnar fremst sýna tölumerki iivers hlutar í safninu). 

Hverfisteinn frá Hvítanesi í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsvslu. 
Legsteinn iir gráum steini íslenzkum frá sama stað. 

Skutull úr járni. Vestan af Breiðafirði. 

Skutull úr járni, stærri, einnig frá Breiðafirði. 

Skutull úr járni frá Seltjarnarnesi við Faxaflóa. 

Heiðurspeningur veittur Vilhjálmi Hákonarsyni í Kirkjuvogi, úr silfri. 
Heiðurspeningur frakkneskur úr bronsi veittur sama manni (V. H.). 
Kventreyja úr svörtu klæði. 

Beizlisstengur úr járni, mjög langar. 

Kápa utan af bók, frá 18. öld. 

Skráarlauf steypt úr kopar. Fundið í Reykjavík. 

Belti með látúnspörum og svörtum flauelslinda. 

Beltispör úr drifnu silfri, fóðruð með eir. 

Ermahnappur úr iátúni, lauflaus. 

Beltishringja, þornlaus, úr kopar, gagnskorin. 

Sex millur úr tini, hjartamyndaðar, með blöðum. 

Næla úr eiri, fundin í rúst á Þingskálum. 

Mannlíkan úr eiri, fundið á sama stað. 

Olíumynd af leyndarskjalaverði Grími Jónssyni Thorkelín. 

Konumynd saumuð með svörtum silkitvinna í livítt ljerept. 

Koffur úr silfri, gylt (stjörnukoffur). 

Fimm peysuhnappar úr silfri; austan úr Múlasýslum. 

Skurðverk af prjedikunarstól, úr Klausturhólakirkju. 

Sex millur úr kopar. 

Reiðakúla úr látúni með rósafljettingum og letri á. 

Skjöldur af sÖðulbrík, grafinn og gagnskorinn. 

Þrír ermahnappar úr glerkúlum látúnsbúnum. 

Samfelluhnappur úr eiri. 

Kotrutafla lítil, úr hvalbeini; fundin í Reykjavík. 

Mellulás úr járni. Úr Hálsasveit í Borgarfirði. 

Tóbaksdósir úr silfurblendingi, er átt hefur Asgrímur Vigfússon Hellna 
prestur, 



30 


4254. Steinsnúður fundinn nærri Búlandi í Skaptártungu. 

4255. Kápa utan af gamalli bók með látúnsspenslum. 

4256. Kápa utan af bók með stimpluðum rósum. 

4257. Kápa utan af bók (Harmonia evangelica). 

4258. Blað af rytingi fundið nærri Kaupangi í Eyjafirði. 

4259. Biað af hnífi (tygilknífi?). Fundið í Mosfellssveit. 

4260. Tarína gömul úr leiri, hvít, sporöskjulöguð. 

4261. ístað úr járni, fundið norðan til í Odáðahrauni. 

4262. ístað úr járni, fundið við Geirbjarnarstaðaferju. 

4263. Beizlisstöng með mjelum úr járni, fundin við Lundarbrekkn. 

4264. Melluláslykill lítill. Norðan úr Þingeyjarsyslu. 

4265. Skaflaskeifa fimmboruð, fundin í jörð. 

4266. Altaristafla úr eik, máluð. Norðan úr Þingeyjarsyslu. 

4267. Skápur útskorinn frá 17. öld. Norðan úr Þingeyjarsyslu. 

4268. Lok af öskju, skorið. Norðan úr Skagafirði. 

4269. Krossmark úr kopar. Norðan úr Eyjafirði. 

4270. Snældusnúður úr trje. Af Austfjörðum. 

4271. Innsigli úr rostungstönn. Af Austfjörðum. 

4272. Fimtán taflmenn, 13 úr hvalbeini, 2 úr rostungstönn. Af Austfjörðum. 

4273. Sextán taflmenn úr trje, sumir mjög gamlir. 

4274. Brauðstíll úr eiri, fundinn í Gerðakoti á Miðnesi. 

4275. Hnífskapt úr kopar; austan úr Flóa. 

4276. Spónskapt úr tönn; fundið í gömlum rústum nálægt Kaldárholti f Holtum. 

4277. Altarisbrík lítil úr Klausturhólakirkju með mynd af kvöldmáltíðinni. 

4278. Songtafla hvít, með svartri umgerð, úr sömu kirkju. 

4279. Altariskla^ði saumað með silki í hvítt hörljerept. Frá kaþólskri tíð. 

4280. Beltislindi úr silfri. Austan úr Flóa. 

4281. Tvær reiðgjarðarhringjur frá 17. öld. Austan úr Flóa. 

4282. Pallkistill með ártalinu 1747 á framhliðinni og höfðaletri á lokinu. 

4283. Styttuband, spjaldofið, með bandaletri. Austan úr Flóa, 

4284. Danskur gullpeningur frá árinu 1759. 

4285. Silfurpeningur danskur frá árinu 1740. 

4286. Skeið úr látúni fiuidin í rústum á Yíkingslæk í llangárvallasyslu. 

4287. Sessuver með augnasaumi. Úr Þingeyjarsyslu. 

4288. Flossessa frá Narfastöðum í Þingeyjarsyslu. 

4289. Fjórir »pílárar« úr milligerð kórs og framkirkju. Frá Klausturhólum. 

4290. Skyrtunál úr silfri. 

4291. Kvenkragi (skrautkragi) úr svörtu flaueli, »baldíraður«. 

4292. Abreiða gömul, útsaumuð, úr ætt Boga Benediktssonar á Staðarfelli. 

4293. Hálsfesti með kingju, úr silfri, gylt. Úr sönm ætt. 

4294. Kross af hálsfesti úr silfri, gyltur. Úr sömu ætt. 

4295. Dúkur úr hvítu silki, gamall. 

4296. Hóftungujárn með skapti úr trje. 

4297. Karlmannsskotthúfa úr klæði með uppslögum og silkiskúf. 

4298. Steinsnúður forn, fnndinn í rústum í Skriðu. 

4299. Snældusnúður úr beini, fundinn á sama stað. 



31. 


4300. Svipt úr látúni, fundin á sama stað. 

4301. Víravirkishnappur lítill, úr látúni. Frá sama staö. 

4302. Vestishnappur úr látúni. Frá sama stað. 

4303. Beizlisstöng úr kopar. Frá sama stað. 

4304. Skeið úr látúni. Frá sama stað. 

4305. Beltisstokkur úr látúni með eirþynnu undir. Frá sama stað. 

4306. Hvítleitt efni í kökkum (leifar af einhverjum mjólkurmat?) Frásamastað. 

4307. Stór kökkur úr svörtu efni með dúk utan um. Frá sama stað. 

4308. Beinarusl af sauðfje og stórgripum. Frá sama stað. 

4309. Tœtlur af dúk nieð sömu vend og Garðahanzkinn. Frá sama stað. 

4310. Lítil ausa úr móleitum steiui. Frá sama stað. 

4311. Hesputrje í glasi; úr eigu Pjeturs biskups. 

4312. Fingurgull, steinhringur, með hólfi að innanverðu. Úr Þingeyjarsysiu. 

4313. Hálfur steinsnúður, mjög lítill. Fundinn í Þórsmörk. 

4314. Lítið bryni. Fundið sama staðar. 

4315. Lítill broddur úr eiri. Fundinn sama staðar. 

4316. Enskúr silfurpeningur, 4 pens. 

4317. Enskur silfurpeningur, 3 pens. 

4318. Enskur silfurpeningur, 2 pens. 

4319. Enskur silfurpeningur, 1 penny. 

4320. Reiðbjalla úr bronsi, fundin nálægt Bíldhól á Skógarströnd, 

4321. Hnífskapt gamalt, fundið í nánd við sama bæ. 

4322. Skráarfluga úr kopar, með kórónumynd. 

4323. Skírnarhúfa úr grænu silki með »baldíraða« burst úr flaueli. 

4324. Hornbönd, miðdoppa og spensl af gamalli bók, úr látúni. 

4325. Hnaþpur úr kopar, fundinn í jörðu. 

4326 ? Hnappur úr »prínsmetal«, fundinn í jörðu. 

4327. Eldstál með tinnu (stálið smíðað eptir fy-rirsögn gefanda). 

4328. Milla úr kopar. 

4329. Milla úr kopar. 

4330. Milla úr kopar. 

4331. Járnhringja með járnsvipt, fundin í jörðu. 

4332. Reiðbjalla úr bronsi með kúlu innan í. 

4333. Altarisbrík frá Reykholtskirkju í Borgarfirði. 

4334. Skírnarfat úr látúni frá sömu kirkju. 

4335. Skápur útskorinn, frá 17. Öld. Af Vatnsnesi. 

4336. Tala úr steinasörvi, fundin nálægt Eskiholti í Laudmannahreppi. 

4337. Hnappur úr látúni, fundinn í Suðurárhrauni. 

4338. Fleinn eða oddur úr járni (Ör?), fundinn hjá Svartárkoti. 

4339. Bjúghnífur, fundinn á sama stað. 

4340. Nisti úr bronsi, kringlótt. Fundið í dysi hjá Vaði í Skriðdal. 

4341. Þynna úr bronsi og lítill trjekubbur. Fundið á sama stað. 

4342. Mynd úr trje af Jóni varalögmanni Olafssyni. 

4343. Olíumynd *af Gunnlaugi dómkirkjupresti Oddsen. 

4344. Rauðkrítarmynd af Guðmundi syslumanni Pjeturssyni. Eptir Sæm. Holm. 

4345. Rauðkrítarmynd af Guðmundi Ketilssyni. Eptir sama. 



32 


4346. Rauðkrítarmynd af Magnúsi Ketiissyni. Eptir sama. 

4347. Rauðkrítarmynd af Sæmundi Holmi. Eptir sarna. 

4348. Minnispeningur úr bronsi, norskur. 

4349. Minnispeningur úr nysilfri, norskur. 

4350. Minnispeningur úr bronsi, norskur. 

4351. Minnispeningur úr bronsi, norskur (872—1872). 

4352. Minnispeningur úr bronsi, norskur. 

4353. Tveir minnispeningar frakkneskir, annar úr bronsi, hinn úr nysilfri. 

4354. Minnispeningur úr bronsi norskur (Chr. Hansteen). 

4355. Minnispeningur úr bronsi, norskur. 

4356. e Lokkur af hári Alberts Thorvaldsens. 

4357. Kveðja til íslendinga 1874, skrautskrifuð, frá h. konungl. danska lista- 
skóla. 

4358. Kveðja til íslendinga 1874 frá Þrándheimi. 

4359. Kveðja til íslendinga 1874 frá bæjarráði Kaupmannahafnar. 

4360. Kveðja til íslendinga 1874, skrautrituð, frá K^upm.hafnar háskóla. 

4361. Kveðja til íslendinga 1874, skrautrituð, frá stúdentum í Kmhöfn. 



Smávegis. 

Eftir 

Björn Magnússon Olsen. 


I. 

Legsteinar og grafskriftir með latínuletri. 

Rúnasteinar eru því miður freuiur fásjeðir hjer á landi. Aftur 
á móti er landið mjög auðugt að legsteinurn með latínuletri. Þeir 
flnnast svo að segja í hverjum kirkjugarði og tala tii vor um horfn- 
ar aldir, um forfeður vora, 3íf þeirra, trú og siðu. 

Því miður virðist það ekki enn vera komið inn í meðvitund 
þjóðarinnar, hversu mikill fjársjóður firir persónusögu landsins er 
fólginn í þessum þögulu, enn þó talandi vottum horfinna alda. •— 
Legsteinum þessum er lítili gaumur gefinn og víða eru menn svo 
ræktarlausir — að jeg ekki segi annað verra — að þeir leifa sjer 
að hagníta sjer legsteina þessa, flitja þá af leiðinu, þar sem ástríkir 
ættingjar hafa sett þá, hafa þá annaðhvort í grundvöllinn undir 
kirkjuna eða í stjett firir kirkjudirum eða til annars verra, ganga 
á þeim og brjóta þá í sundur. Ef þetta er ekki það, sem rómverska 
skáldið kallar »mingere in patrios cineres« (saurga ösku feðra sinna), 
þá veit jeg ekki hvað er. Fornleifafjelagið og forngripasafnið hafa 
hjer vítt verksvið firir höndum, að vernda þessar fornleifar frá 
glötun, safna þeim og gera þann fróðleik, sem i þeim er fólginn, 
heirum kunnan og arðberandi fyrir sögu landsins. Ættu þau til 
þess að eiga visa aðstoð prestanna og kirkjustjórnarinnar, því að 
þeim stendur það næst að vernda rjett látinna manna og sjá um 
að trú og góðum siðum sje ekki misboðið með svo bligðunarlausri 
röskun á friði og helgi grafarinnar. 

Fornleifafjelagið hefur þegar gefið út nokkrar af' þessum áletr- 
unum í árbók sinni. Jeg leifi mjer nú að bæta við fáeinum. 

5 



34 


1 . 

Um 1640 var Vigfús síslumaður Gíslason einn af helstu höfð- 
ingjum sunnanlands. Hann var sonur Gísla lögmanns Hákonarsonar 
og var first skólameistari á Hólum og síðan (1630) í Skálholti (Ár- 
bækur Espólíns VI 46). Árið 1632 fjekk hann Árnessíslu og mun 
þá um hríð hafa búið í Bræðratungu. Enn síðan gekk hann að eiga 
Katrínu Erlendsdóttur, síslumanns á Hvoli, Ásmundarsonar Þorleifs- 
sonar lögmanns, og mnn Vigfús þá hafa flutt búferlum að Hvoli til 
tengdaföður síns, og þar var hann, þegar Erlendur dó árið 1640, og 
bjó síðan á Hvoli til dauðadags. 

Norður frá kirkjudirum að Stórólfshvoli er legsteinn Vigfúsar 
síslumanns. Hefur hann lengi verið hafður firir stjettarstein og er 
mjög máður og lítt læsilegur sumstaðar. Á honum er þetta ietur 1 2 : 

Hoc (vi)de (?) s(epulcro) (?) qviescit cor 

pvs viri [clari]ssi(mi) e(t) (pii)ssimi et optimi 

fvi]gfus(er) g(i)sl .... [n]ohili quidem 

. (nec) minus splen 

didvm et . s (a)ccepit re 

linqventis. vi . . . munere publico 

alio . ordinarius a regiis 

constitutus territoriorum arnes sy 
slu rangarvallasyslu et insulœ vest 
mannaever 1 m[anet] rest[itutionem] vniverse car 
nis decessit anno œtatis 39 qvi incidit in 
annum christi nati 1647 14 aprilis relicta 
coniuge dilecta catarina erlendi filia 
eademque iam mestissima cum quinque 
liheris orphanis cum quinque alii fata 
parentis moriendo prœvertissent ma 
gno cum patriœ et amicorum detrimento 
veniet dies restitutionis omnium 
act. 3. et credo remissionem 
peccatorum et vitam œternam. amen. 

Á þessu sjest, að Vigfús hefur verið síslumaður í þrem síslum, 
Árness-, Rangárvalla- og Vestmannaeijasíslu, að hann var á 39. ári, 
þegar hann dó árið 1647, og er því fæddur 1609 (eða 1608?), að 


1) Þeir stafir, sem óglöggir eru, standa í svigum ( . , . ), enn þeir í hornkiofum 
[...], sem jeg hef hœtt í eiðurnar, þar sem jeg gat ekki lesið með neinni vissu. 
Hver lína er hjer prentuð í línu firir sig. 

2) Þannig! 





35 


hann dó 14. apríl, og kemur það heim við það, sem Espólín segir 
(Árb. VI. 119), að hann hafi dáið miðvikudaginn síðastan 1 vetri, 
sem ber upp á 14. apríl árið 1647, og loks oð þau Katrín hafa alls 
átt saman lObörn; þar af lifðu 5 föður sinn, enn önnur fimm vóru 
dáin á undan honum. Espólín telur og fimm börn þeirra Vigfúsar: 
Gísla, Jóna tvo, Salvöru og Þorbjörgu. Af þeim varð nafnkendast- 
ur Jón ingri, er kallaður var Bauka-Jón og first var síslumaður 1 
Borgarfirði, enn síðan biskup á Hólum. Þorbjargar verður síðar 
getið. 


2 . 

Katrin húsfreija Erlendsdóttir bjó að Stórólfshvoli langa hríð 
eftir lát raanns sins, Vigfúsar síslumanns. Hún var kölluð nokkuð 
fjeglögg. Árið eftir andlát marms síns, 30. október um haustið, varð 
hún firir því óhappi, að bærinn á Stórólfshvoli brann, öll hús neraa 
kirkjan, og hinir mestu fjármunir. »Er sagt, að Katrínu hafi dreimt 
áður, að kirkjan brinni, enn hún hafi haft þar ínni kistur sínar 
með mörgu fjemætu, og hafi látið bera þær í bæinn, enn kistur hjúa 
sinna í kirkju aftur, enn öfugur hafi orðið draumurinn«. Frá þessu 
segir Espólín (Árb. VI. 128). Katrín hlítur að hafa verið mikilhæf 
kona, því að enn eru til munnmælasögur um »Katrínu ríku« á 
Stórólfshvoli og þarígrend, bæði saga sú um drauminn, er Espólín 
segir frá, og aðrar fleiri. Bjett við bæinn á Stórólfshvoli er allstór 
klettur, sem kallaður er Bjalli, allbrattur, enn þó ei þverhníptur. 
Segja menn, að Katrín hafi hlaupið undan eldinum upp þennan kiett, 
þegar bærinn brann, og eru enn sínd spor hennar í kiettinum, litl- 
ar dældir í klettinn, sem líkjast sporum. Uppi á Bjalianum er dá- 
lítil dæld kringiótt, er menn segja, að Katrín hafi haft firir skirker- 
ald. Hefur þar verið grafið í firir skömrau, enn ekkert fundist. 
Til dæmis um fjegirni Katrínar er það sagt, að hún hafi verið vön 
að kveðja mann sinn, er hann fór í þingaferðir með þessum orðum: 
»Mundu eftir mjer og mínum fátæku börnum«. 

Ifir altari í Stórólfshvolsldrkju er olíumind. Sjest þar efst 
Kristur á krossinum. Firir neðan krossinn til vinstri handar kríp- 
ur kvennmaður með hvíta skuplu á höfði f bláu pilsi. Að ofan er 
hún í dökkleitum möttli með stórum kraga, er líkist prestakraga. 
fil hægri frá krossinum breiðir trje út limar sínar. Undir krossin- 
ufii liggur hauskúpa ofan á krosslögðum beinum og tímaglas, er 
hvílir á kerúbavængjum. Á bak við sjest borg, sem líklega á að 
tákna hina himnesku Jerúsalem, og fjöll í fjarska. Umgjörð skraut 
leg er um mindina í »barok«-stíl með korintskum súlum. Ifir mind- 
ínni er biflíustaður, letraður með giltu letri: »Mínum sorgargrát 

5 * 



36 


hefur þú snúið í dans . . . Drottinn, guð minn, að eilífu vil jeg þjer 
þakkir gjöra. Psalm. xxx. v. 12.«. 

Undir mindinni er þetta með giltu letri: 


Her. Jwílir . líkame. 

g(öfgrar). og. digclvm. pryddrctr. Jiofdingslcvinnu. 
Katrínar. Erlendz. dottvr. 

Jiver. eptir. XII. ara. cJiristilegt. Jiionaband . 
med. sinvm. Jiiartkiœra. eJctamanni. 

wigfusa 1 . gislasyni. 

i gndrœJcilegv. ecJciustandi. lifdi. i. L. ar. 
og. sidan. i. drottni. sœtlega. burtsofnadi. 
a. LXX . . 2 3 4 5 * ari. sins. aldurs. 
anno. cJiristi. mdcxc{v)[ii / 8 
at. eptirlatnri. odavdlegri. minningo. 
sinnar. gvdJirœdzlo. oc. aulmoso. 
gierfda.]^ 

5 

Eptir. sina. elskuliga. foður. oc. 

fostrmodvr. let. þetta . 
epiiapJiium. reisa. 

16(98.) 

Þordr. Jonsson . 



Hjer segir, að Katrín hafi lifað 50 ár eftir mann sinn, er dó 
1647. Hefur hiín því dáið 1697, og eftir því hef jeg filt út eiðuna 
i dánarártali hennar. Það er því ekki rjett, sem Espólín segir, að 
Katrín hafl andast 1693. Því miður verður ekki sagt, hve gömul 
hún var, þegar hún dó, svo að eiðan, sem er í aldursár hennar í 
grafletrinu verður ekki filt, enn eflaust hefur hún verið komin ifir 
áttrætt. í grafletrinu segir, að hún hafi lifað í hjónabandi með 
manni sínum í 12 ár. Hafa þau þá gifst 1635 eða 1634, þvi að 
Vigfús dó snemma á árinu 1647. Lætur þá nærri, að Katrín sje 
fædd 1616, og hafi gifst 18 eða 19 ára göraul. Hefur hún þá haft 
einn um áttrætt, er hún dó. Eins og margir gamlir menn hafði hún 


1) Þannig! 

2) Ólæsilegir c. 2 stafir. 

3) v sjest ógreinilega; þar á eftir eiða, er í hafa staðið 2 stafir, nó ólæsilegir. 

4) 2 síðnstu stafirnir ólæsilegir. 

5) Hjer ér rósaverk á spjaldinu, sem auðvitað er ekki líkt þeirri rós, sem hjer 

er prentuð. 



37 


þá sorg að sjá börn sín deija á nndan sjer. Að minsta kosti vóru 
allir sinir hennar dánir á undan henni (Gísli meistari dó 1673, Jón 
eldri, síslumaður i Árnessíslu, 1682, og Bauka Jón 1690). 

Þórður Jónsson sá, sem hefur látið gera þetta minnisspjald eft- 
ir ömmu sína og fóstru, er vafalaust Þórður sonur Jóns biskups 
Vigfússonar. Hann kom heim tií íslands frá Kaupmannahöfn ein- 
mitt árið 1698, sama árið sem mindaspjaldið er gert, og varð þá 
skólameistari í Skálholti 1 . Mun hann hafa haft spjaldið út með 
sjer. Það var honum líkast að sæma ömmu sína með þessu, þvi að 
hann var maður hinn ættræknasti. Síndi hann það, er hann rjetti 
mál föður síns í hæstarjetti, er hafði verið dæmdur í stórsektir á 
alþingi dauður, firir prang og önnur atbrot. Þórður væö siðar (1702) 
prestur á Stað á Snæfellsnesi og prófastur (f 1720). 

3. 

Þorbjörg, dóttir þeirra Vigfúsar síslumanns* og Katrínar giftist 
1664 Gísla Sigurðarsini , prófasts í Stafholti, Oddssonar þiskups Ein- 
arssonar 2 . Enn eigi naut hún hans lengi, því að Grísli dó 2 árum 
síðar. Þau bjuggu að Oddgeirshólum 3 4 5 . 

Firir sunnan kirkjudir að Stórólfshvoli er legsteinn Gísla Sig- 
urðarsonar. Er þar á þessi grafskrift rneð settletri: 

Vncler þessurn legstein 
liggur grapn lijkamj 
Digdum giœdda Haufdingz 
... Mans Gijsla Sigurdsonar 

Hver lijJca sem Han frornin 
og horin var af virduglegu 
Follce sijns Faudurlandz *>o burt 
sofnadj Han og ejrnin loflegu 
lofstijr efter sig látnum a 
XXVII ári sijns alldurs þan 
14 dag JANVARII ANNO MDCLXVI 
Efterlifndj Hans AllraJciœrustu E 
ckta Rujnu Þorhiorgu Wijgfus 
dottur Hver ed sijnum S. Ecktamij 1 
og Hans legsrad 2 til œru og min 
ingar Hefur uppa sin eigin 

1) Espólíns Árb. VIII. 62. 

2) Espólíns Arb. VII. 39. 

3) S. st. 44. bls. 

4) Þannig (= ektamanni). 

5) Þannig! 



38 


Kostnad þenan Legstein vtflytia 
og Hier leggia látid 

Coelo dignus eras 7 coelum tibi debita quies est. 

Gislaue in coelo prœmia justa capis. 

Espólín segirv að Gísli hafl dáið 7. febrúar 1666, enn grafletrið 
sínir, að mánaðardagurinn er rangur. 


Legsteinar þeirra Vigfúsar síslumanns og Gísla Sigurðarsonar 
eru ekki úr íslensku grjóti. Þriðji legsteinninn, líka úr útlendu 
grjóti, sem hefur verið mjög fagur, liggur firir kirkjudirum, enn af 
honum er allt letrið svo máð, að ekkert verður lesið, því að mest 
hefur verið gengið á honum. Mætti tii geta, að sá steinn hefði ver- 
ið iflr Eriendi síslumanni, föður Katrínar ríku, eða Jóni eldra síslu- 
manni, sini hennar. Þeir dóu báðir að Stórólfshvoli, Erlendur 1640, 
erín' Jón 1682. 

Vestur frá kirkjudyrum að Stórólfshvoli er legsteinn úr íslensku 
grjóti, flntur. Hann er nú alveg ólæsilegur, enn sjest þó móta firir, 
|ð letur hefur á verið. Var mjer sagt það firir víst, að þar iægi 
flndir Þórarinn Öfjörd sislumaður, er dó 1823. 

í útsuður frá kirkjuhorninu er annar legsteinn flatur úr íslensku 
grjóti, og sjest, að letur hefur verið á fletinum, sem upp snír, enn 
það er nú aiveg ólæsilegt. Jón hreppstjóri í Garðsauka sagði mjer, 
aff það væri víst, að þessi steinn væri ifir firri konu föður síns, 
Helgu ísleifsdóttur, sistur Sigurðar á Barkastöðum, og hefði hún dá- 
ið um 1838. 

Þessi tvö dæmi sina, hvað íslenska grjótið eiðist fljótt firir veðri 
og vindi, og er það því mjög óhentugt í legsteina. 

4. 

í kirkjugarðinum á Stað á Reiljanesi er legsteinn með þessu 

letri: 

Sub hoc lapide jacent 
ossa viri piissimi prœstan 
tissimi ac eruditissimi 
Dni Enari Threbonii 
fílii pastoris olim Stein 
grimsfiordensium et Reikms 
ensium per annos œxviii 
dignissimi qui in sacro conjugio 



39 


cum uæore dilectissima 
matrona omni laude 
( ac ) titulis digna 
Ragneida Jani 
filia viæit annos ææv 
obiit anno christi mdcæcviii 
d. 4. sept. œtatis 
lævi. 

Sap. III. v. 1. 

Justorum animœ sunt in manu Ðei. 

Sá Enarus Threbonii filius , sem legsteinn þessi er ifir, er Ein- 
ar Torfason, prests að Kirkjubóli, Snæbjarnarsonar, prófasts sama 
staðar. Einar várð first prestur að Stað í Steingrímsfirði (1670). 
Þar varð hann hórsekur og varð að sleppa því kalli (um 1680), enn 
fjekk firir konungs náð að halda embætti. , Fjekk hann síðan Stað 
á Reikjanesi (1682) og var þar prestur til dauðadags (4. sept. 1698 
eftir grafletrinu). Var hann þá á 66. ári, segir letrið, og er því 
fæddur 1632 eða 1633. Einar prestur var illa þokkaður firir mála- 
flækjur, eftir því sem Espólín segir, og virðist því legsteinninn bera 
honum heldur vel söguna. Hann átti Ragnheiði Jónsdóttur, frá Mið- 
húsum, Magnússonar Arasonar. Segir letrið, að þau hafl lifað sam- 
an í hjónabandi í 25 ár. 



40 


Legsteinn á Gufunesi. 

Frá lektor Þórh. Bjarnarsyni. 

Fyrir dyrum hinnar niðurlögðu kirkju á Gufunesi var leg- 
steinn, sem mælt er að komið hafl upp úr moldu, er kirkja þar var 
stækkuð eða færð frarn. Steinninn er 2 álnir 11 þuml. á lengd og 

1 al. og 5 þuml á breidd, að öllu óskemmdur, letrið mjög skýrt, 

2 stryk dregin allt 1 kring eptir röndunum, englamyndir í hornum 
og rósafiúr í milli að ofan og neðan. Á einum stað í Árbókum Espó- 
líns (VI, 30) er þessa Högna getið, sem mun hafa verið bóndi á 
Gufunesi. 

Á steininn er letrað: 

HIER * VNDER * HV 
ILER * GREPTRAD 
VR * ERLEGVR * TR 
IGGVR * NAFN * F 
RÆGVR * OG * FRID 
SAMVR * MADVR 
HAVGNE*SVGVRD 
SSON * ENDADE * E 
LLE * MÆDDVR * EPT 
ER * GIRND * SINNE 
ALLA * ANGIST * AND 
AR * OG * LIKAMA * Á Á þessuBl einA 

87 * ARE | S * A | 18 * OCT y*- 

(., Hjer ekki etjörn- ANNO(*) 1671 * OG % HE 
nrnar i miili. FVR * IFER * VNNED 

FIRER * LAMBSINS * BL 



Um 

myndir af gripum 1 forngripa- 
safninu. 

Eptir Pálma Pálsson. 


Belti með sprota. 

(Nr. 8729). 

Það er úr silfri og alt g*ert af hinu forna gotneska loptverki 
og gylt; pörin eru eiginlega engin á belti þessu og er öðru megin 
hringja, sern krækt. er í sjálfan lindann; hringjan breikkar og víkk- 
ar fram og er 4^2 sm. á breidd, þar sem hún er breiðust, og er 
sem sjái skáhalt á hiíd hennar, því að húnerviðari að innanverðu; 
í jöðrum hringjunnar er digur vír og þar í milli er smágert og 
margbreytt ioptverk, gert í líking við blöð og blómstur, en þar í 
milli eru korn og lykkjur eða hringar; þornid er gert úr þreföld- 
um Vír samankveiktum og efst á því er stórt korn, sem stendur i 
skál milii 4 uggaðra blaða, en endarnir á 2 neðri vírteinunum eru 
beygðir út á við í hring; hringjan og þornið leikur á þolinmóði í 
stokknum, sem er að eins 2 J /2 sm. á breidd, en ö 1 /^ sm. á lengd, 
þá er með er talinn dálítili kafli áfastur honum, sem hringjan er 
við fest, og er sá kafli með 2 djúpum dældum að ofan og eru 3 göt 
í gegnum hvora þeirra og vik inn frá jöðrunum; á sjálfum stokkn- 
um er hátt loptverk, fast á plötu, er má draga út úr umgerðinni, 
ef vill; verkið á honum er í 2 hriugum samföstum og líkist mest 
samanlögðum blöðum, svo sem í blómsveigum, en í milli þeirra og 
þeim megin, sem að hringjunni veit, eru sem hálfútsprungin blómst- 
ur, sem gerð eru úr snúnum vír; á jaðra stokksins er kveiktur 
margþættur vir og digur, en neðan á stokknum er eitthvert krot, 
er sýnist eiga að vera stimplar, og töJustafirnir IXX eða XXI. A 
lindanum sjálfum eru 17 stokkar með líkri gerð, en allir minni og 
eigi alveg eins fjölskrúðugir að verki, því að þar vantar t. d. 

6 



42 


blómstrin. Á sprotanum eru og 7 slíkir stokkar sem á lindanum 
og 7 doppur aö auki kringlóítar með stóru korni í miöju og lykkj- 
um eða hringum umhveríis, sem blaðasveigur væri, og sams konar 
sem framan á hringjunni miðri, en þó heldur stærri. Aptur er 
sjálfur sprotinn (sprotastokkurinn) með sams konar gerð sem stokk- 
urinn við hringjuna og þó helmingi lengri; niður úr honum gengur 
lítill kengur og mun í hans stað upphaflega haía verið broddur eða 
typpi með skrúfugangi (eins og á nr. 3797, því að það er mjög 
fornt lag, eða þá í líking við typpin á nr. 928, 1140, 1582 eða 1625, 
því að á þeim er og fornt lag, en þó nokkuru yngra en ætla má 
að verið hafi á þessu belti); á síðari tímum, er typpið var glatað, 
hefur svo kengurinn verið settur á sprotann og lauf hengt neðan í 
hann; neðan (eða innan) á sprotann er grafin mynd af kvenmanni 
með barðastóran, koll lágan hatt á höfði og 2 fjaðrir upp af; hún 
er í mjög flegnum kyrtli, ermastuttum og dragsiðum og eru stór 
uppslög á ermunum; í hægri hendi heldur hún á skapti, sem að 
ofan greinist í blaðasveig, er fyllir alt bilið fyrir ofan og til hliðar 
við höfuð hennar. Hnappurinn er eigi mjög stór, 4^2 sra. í þver- 
mál; umgerðin er þykk og stömpuð utan og sömuleiðis efri brúnin, 
en innan í umgerðinni er slétt plata nokkuð kúpt og þar ofan á er 
mjög margbrotið verk úr snúnum vír, er myndar eins konar hæð- 
ir, alls 7. og er ein í miðju, því að þar rís þetta veik hátt upp frá 
plötunni (undirlaginu), en næst plötunni eru 7 hringar og ofan á 
þá er þetta loptverk kveikt; í öllum lykkjum, sem á þessu upp- 
haf'na verki verða, og í bilunum utan með hringunum eru korn 
og eigi öll jafnstór. Lindinn undir beltinu er úr rauðu skinni, er 
sett var að /áðurn Sigurðar málara Guðmundssonar milli 1860 og 
1870, og ganga fætur úr hverjum einstökum hluta silfurverksins í 
gegnum lindann og band dregið í að innan. 

Belti þetta er bæði forn og merkilegur gripur, þar sem alt 
verkið er einkar vandað, og ber að ýmsu ieyti langt af öllum öðr- 
um sam skonar gripum í safninu. Það er talið að vera frá 15. öld. 

Það vita menn fyrst til beltis þessa, að það var í eigu Guð- 
rúnar Einarsdóttur, móður Jóseps læknis Skaptasonar í Hnausum. 

. A myndinni eru sýndir 3 partar af beltinu; efsti parturinn á 
myndinni sýnir beltishnappinn með 4 na?stu beltisstokkum við hann 
og neð>ti parturinn beltishringjuna með hringjustokkinum og 2^/s 
beltisstokki; en miðparturinn sýnir 2 neðstu stokkana af sprotanum. 



43 


Gamall stóll. 

(Nr. 44B). 

Hann er mestallur úr birki, nema fjalir í setunni og botninum 
úr greni, og mjög útskorinn. Fæturnir eru telgdir í líking við brugð- 
inn starkong; að framanverðu er neðst útskorin fjöl með eins konar 
brugðnu,gegnskornu hnútaverki með laufum, í rómönskum stíl, með 
snúning fyrir ofan; þessi fjöl er iaus og negld rneð trénöglum á 
slétta fjöl, sem greypt er í báða fæturná, og vantar þó nokkuð við 
annan endann og hefir þar að líkindurn verið önnur fjöl skorin og 
fest á sljettu fjölina með sama hætti; en þar fyrir ofan er önnur fjöl 
og á hana skorin röð af hringum, sem ganga hver í annan; þar 
innan í er skorið með fábrotnu böfðaletri: 

GrUD IhS ChS DROTTINN. 

A stólbríkunum er og hnútaverk í sama stíl og öðru megin 
stafirnir IhS, en hinu megin ChS. 

A neðstu þverfjölina í bakinu, þá sem næst er setunni, er 
skorinn brugðinn strengur og þar fyrir ofan ið telgdir pílárar. Þar 
fyrir ofan koma 3 þverfjalir, sem feldar eru saman á röndum og 
liggja við herðarnar, þegar setið er á stólnum; á neðstu fjölinni er 
bekkur með útskórnum dýrum; þar eru mynduð tvö ferfætt dýr, 
sem eru að berjast, og liggur annað undir; þau bíta hvort í rófuna 
á öðru; þar næst er flugdreki að berjast við ljón; á miðri fjölinni 
er IhS innan í hring; þar næst er hestur, er stendur við tré, og síð- 
ast maður með snaghyrnda öxi að berjast við ferfætt kvikindi; alt 
meira og minna gegnskoríð. Fyrir ofan þetta verk koma tveir 
snúningar á röndum fjalanna og þar fyrir ofan laufaviður gegn- 
skorinn. í efstu þverfjölina ofanverða eru reknir inn 19 trénaglar 
hausstórir og skornir í líking við valhnút, en framan á fjölina er 
skorin ein lína með sams konar höfðaletri, sem áður er nefnt, og þó 
miklu smærra: 

ION ION SON A MIG SEIGfER STOLLIN 
GUD IESUS ChS SE MED OS 

Á aptari stólbrúðurnar að framan er skorinn laufaviður í róm- 
önskum stíl og ofarlega á þeim öllu'm fjórum eru telgdir eins konar 
brugðnir valhnútar, eti þar ofan á fjórir riddarar; einn þeirra, sá 
sem verið hefir á stólbrúðunni hægra megin, þegar setið er á stóln- 
um, er fyrir löngu brotinn af fyrir neðan mitti og týndur, en mun 
hafa verið heill, er safnið eignaðist stólinn; riða þeir við beizii með 
snoppuól og í söðlum með háum kerlingum að framan, kringlóttum 
að ofan, eins og á gömlum kvensöðlum. Riddararnir hafa spánsk- 
an búning, sem tíðkaðist mjög hér á landi á 16. öld; tveir þeirra, 
þeir er tii vinstri handar eru, þá er setið er á stólnum, hafa kollhúfu 

6 * 



44 


á höfði, með litlu niðurbroti á hnakkanum, með einföidu bandi yfir 
um, en einn virðist að bera lágan hatt á höfði með litlu barði og 
snúnu skrautbandi um, stutta treyju slétta með standkraga eða held- 
ur línkraga hálfuppstandandi. Ermarnar á þeim öllum eru sléttar 
og uppvíðar; treyjurnar slá sér allar út fyrir neðan mittið og eru 
sléttar á tveimur, en með fellingum fyrir neðan mittið á tveimur; 
stuttvíðar spánskar brækur með útskornnm 4—5 geirum á lærun- 
um á tveimur, en á öðrum tveimur með 6—7 borðum niður eptir 
lærunum í stað geiranna. (Sbr. Skýrslu um Forngripasafn íslands, 
II, 49 og 16 i bls.). 

I stólsetunni er laus fjöi eða lok og botn neðst; má því geyma 
töluvert í stólnum. 

Stóllinn er yfir höfuð mjög líkur þeim alþektu Grrundarstóium, 
sem nú eru í Þjóðmenjasafninu í Kaupmannahöfn, og þó varia svo 
gamall sem þeir. Hann var áður í Drafiastaðakirkju í Fnjóskadal. 
A Draflastöðum bjó á ofanverðri 16. öid Jón sonur Jóns koils Orms- 
sonar og mun stóiiinn 7era smíðaður handa honum, en ekki vera 
upphaflega gerður tii þess að vera kirkjustóll; á þetta bendir bæði 
það, að nafn hins fyrsta eiganda er á hann skorið, og svo hitt, að 
bakiðf á honum er óvandað og með engum útskurði að aptan, af 
því að hann hefir átt að standa upp við vegg, en eigi á miðju 
gólfl. 

Stóllinn var geflnn safninu 1868 af Tryggva Gunnarssyni, banka- 
stjóra, er þá bjó á Hallgilsstöðura i Fnjóskadal. 



Skýrsla. 

I. Aðalfundur fjclagsins. 

Aðalfundur fjelagsins var haldinn 18. sept. 1897. Formaöur 
skýrði frá hinu helzta, er koma mundi í Árbók fjelagsins fyrir 
þetta ár; væri eigi enn fariö að prenta hana vegna annríkis prent- 
smiðjunnar, en á því mundi veröa byrjað svo fljótt sem kostur 
væri á. Brynjólfur Jónsson hefði f sumar einsogað undanförnu unn- 
ið í þjónustu fjelagsins; hetði hann fyrst farið austur í Rangárvalla- 
sýslu að rannsaka eyðibýli þar, en seinna eptir tilhlutun fjelagsins 
fylgst með Premierlöjtinant Bruun á rannsóknarferð um eyðibyggð- 
ir í Arnessýslu. Bruun vildi sem sje gjarnan vera í samvinnu við 
fjelagið við fornleifarannsóknir sínar hjer á landí og hann heföi 
lofað, að láta til forngripasafnsins hjer allar þær foinmenjar, er 
hann kynni að finna. Því næst bar formaður frarn þá uppástungu 
fjelagsstjórnarinnar, að Premierlöjnant Bruun væri gjörður að heið 
ursfjelaga og var það samþykkt með öllum atkvæðum. 

Fram var lagður endurskoðaður reikningur fjelagsins fyrir 
1896 og höfðu engar athugasemdir verið við hann gjörðar. 

Samþykkt var eptir uppástungu fjelagsstjórnarinnar að gefa 
landsbókasafninu tímarit ýms og bækur, er fjelaginu hafa verið 
send frá ýmsum útlendum fjelögum og stofnunum. 

Formaður gat um, að til fjelagsstjórnarinnar hefði komið á- 
skorun frá Þjóðgripasafríinu í Kaupmannahöfn, 2. deild, um að styðja 
að því, að á heimssýningunni í París árið 1900 yrði sýnt safn af 
hlutum, er gæ*fu upplýsingar um lifnaðarhátt manna og siðu hjer á 
landi á liðnum tímum; fjelagsstjórnin hefði tekið vel í þetta og 
hefði hún kosið formann og varaformann fjelagsins til þess fyrir 
fjelagsins hönd að ganga 1 nefnd með yfirstjórnendum forngripa- 
safnsins og umsjónarmanni þess, í því skyni að koma máli þessu 
tH fratnkværndar, ef til þess fengist fjárstyrkur sá, sem þörf er á t 



46 


Því næst voru kosnir embættismenn, falltrúar og endarskoð- 
unarmenn fjelagsins. 

Að lokum bjelt Premierlöjtnant Bruun fyrirlestur, þarsem hann 
í stuttu máli skýrði frá fornieifarannsóknum sínum í sumar. 


II. Stjórnendur íjelag'sins. 

Formaður: Eiríkur Briem, prestaskólakennari. 

Varaformaður: Pálmi Pálsson, latínuskólakennari. 

Björn M. Ólsen Dr. latínuskólastjóri. 

Hannes Þorsteinsson, ritstjóri. 

Indriði Einarsson, endurskoðari. 

Pálmi Pálsson, lalínuskólakennari. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari. 

Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 
Skrifari: Indriði Einarsson, endurskoðari. 

Varaskrifari: Hallgrímur Melsted, bókavörður. 

Fjehirðir: Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 
Varatjehirðir: Sigurður Kristjánsson, bóksali. 

Endurskoð { Jón Jensson, yfirdómari. 

unarmenn. ( Valdimar Ásmundarson, ritstjóri. 


III. Beikningur 

yflr tekjur og gjöid Fornleifafjeiagssins árið 1896. 

Tekjur: kr. a. 

1. í sjóði frá fyrra ári: 

a, géymt í sparisjóði.kr. 979,29 

b, í vörzlum dr. Finns Jónssouar í Khöfu — 41,70 

c, hjá fjehirði ..-- 259,40 |280 39 

2. Tillög og andvirði seidra Arbóka (flgsk. 1) . . . , v 137 00 

3. Styrkur frá Forngripasafninu tii að spyrja upp forn- 

gripi.... 75 00 

4. Styrkur úr landsjóði. 300 00 

5. Vextir úr sparisjóði til 31 /i 2 ; 96 32 64 

Samtais; 1825 03 









47 


Gjöld: 

1. Kostnaður við árbókina 1896, prentun hefting, og út- 

sending (flgsk. 2, a—f.) . 363 11 

2. Greitt Brynjólfl Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir o. 

fl. (flgsk. 3, a. og b.). 160 00 

3. Ýmisleg útgjöld (flgsk. 4. a—b). 6 05 

4. í sjóði 31. desember 1896: 

a. geymt 1 sparisjóði landsbankans . kr. 1011,93 

b. hjá fjehirði.— 283,94 1295 87 

Samtals: 1825 03 

Reykjavík 28. janúar 1897. 

Þórhallur Bjarnarson. 


IV. Fjelagar. 

A. Æfilangt . 1 


Asgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka, 
Anderson, R, B. prófessor; Ameríku. 
Andrjes Fjeldsted bóndi, Hvítárvöllum. 

Ari Jónsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 

Arni B. Tborsteinsson. r.: lándfógeti, Rvík. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, Sanðanesi. 
Björn M. Ólsen, dr., skólastj. Rvik. 

Bogi Melsted; cand. mag., Kböfn. 

*Bruun D., Premierlöjtinant, Yiborg. 
Carpenter, W. H., próf., Columbia-háskóla, 
Ameríku. 

Dahlerup, Yerner, c. mag., bkv. Khöfn. 
Eggert Laxdal, verziunarstjóri, Akureyri. 
Eiríkur Jónssou, viceprófast., Khöfn. 
Eiríkur Magnússon, M. A., r., bókavörður, 
Cambridge. 

*E1 m e r, R e y n o 1 d s, dr., 'VYashington. 
Fiske Willard, próf., Florence, Ítalíu. 
Goudie: Gilbert, F. S. A. Scot., Edinburgh. 
*Hazelius: A. R., dr., fil., r. n, Stokk- 
hólmi. 

Henry Petersen, dr., Museumsdirektör, K,- 
höfn. 

Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirfelli. 


Jóhannes Böðvarsson, snikkari, Lága- 
felli. 

Jón Grunnarsson, verzlunarstjóri í Kefla- 
vík. 

Jón Guttormsson, f. próf., Hjarðarholti. 
Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 

Jón Yídalín, kaupmaður, Khöfn. 

Jón Þorkelsson, dr. fil., r., rektor, Rvík. 
Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 
Kristján Zimsen, kaupmaður, Rvik. 

Lárus Benidiktsson, prestur, Selárdal. 
Löve, F. A.: kaupmaður, Khöfn. 

Magnús Andrjesson, próf., Grilsbakka. 
Magnús Stephensen, komm. af dbr. og 
dbrm.. landshöfðingi, Rvík. 

Maurer, Konráð, dr. jur., próf., Grekeime- 
ráð, Miinchen. 

Miiller, Sophus, dr. museums direktör, 
Khöfn. 

*Nicolaisen, N., antikvar, Kristíaníu. 
Óláfur Johnsen, adjunkt. Óðinsey. 
Pencock Bligh, esq., Sunderland. 

Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz cand. pharm. Óðinsey. 


1) Stjarnan (*) merkir heiðursfjelaga. 







48 


Sighvatur Árnason, alþm v Eyvindarholti. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 
Stampe, Astrid, barónessa. Khöfn. 

Stefán Guðmundsson, verzlunarstjóri. Djúpa- 
vogi. 

*Storch, A., laboratoriums-forstjóri, K,- 
höfn. 

Styffe, B. Gr. (r. n.) dr. fil., Stokkhólmi. 
Thomsen, H. Th. A., kaupm., Rvík. 


Thorfhildúr Þ. Holm, frú, Rvík. 

Torfi Bjarnason r skólastjóri í Olafsdal. 
Wendel F. R., verzlunarstjóri, Þingeyri. 
Wimmer, L. F. A., dr. fil v próf.. Khöfn. 
Þorgrímur Johnsen, fyrv. hjeraðslæknír, 
Rvík. 

Þorvaldur Jón:son ; hjeraðsl., ísafirði. 
Þorvaldur Thoroddsen, dr., skólakennari, 
Rvík. 


B. Með árstillagi. 


Amira, Karl v., dr., próf., Miinchen 96. 1 
Arnbjörn Olafsson, kaupmaður, Keflavik 
85. 

Arpi, Rolf, dr. fil v Uppsölum. 97. 
Benedikt Kristjánsson, fyrrum prófastur. 
Rvík. 96. 

Bjarni Jensson, læknir, Hörgsdal 82. 
Bjarni Þórarinsson, f. próf., Utskálum. 81. 
Bjarni Þorkelsson, smiður i Olafsvík. 92 
Björn Guðmundsson, múrari. Rvík. 87. 
Björn Jónsson, ritstjóri. Rvík. 96. 
Brynjólfur Jónsson', fræðimaður, Mínna- 
núpi. 97. 

Colíingwood, W. Gr., málari, Coniston, 
Lancashire. England. 

Daníel Thorlacius, f. káupm. Stykkishólmi. 

92. 

Davíð Scheving Thorsteinsson,hjeraðslæknir, 
Stykkishólmi. 80. 

Einar Jónsson, kaupmaður, Eyrarbakka. 

93. 

Eiríkur Briem, prestáskólakerinari, Rvík. 
96. 

Eiríkur Gíslason, prestur, Staðastað. 82, 
Eyþór Felixson, kaupmaður, Rvík. 96. 
Finnur Jónsson, dr., Khöfn. 96. 
Forngripasafnið í Rvík. 97. 

Friðbjörn Steinsson/ bóksali, Akureyri 
85. 

Friðrik Stefánsson, bóndi, Skálá. 91. 

Greir Zoega, dbrm., kaupmaður. Rvík. 96. 
Geringj Hugo, prófessor, di\, Kiel. 96. 

Greipur Sigurðsson, bóndi, Haukadal. 92. 


Grímur Jónsson, kennari, Isafirði. 82. 
Guðmundur Guðmundsson, bóndi, Ljár- 
skógum. 88. 

Gruðmundur H. Finnbjarnarson, Stað, Að- 
alvík. 

Gruðmundur Pálsson, beykir, Isafirði. 86. 
Gruðni Guðmundsson, læknir, Borgundar- 
hólmi. 85. 

Gustafsson, G. A., Filos. licentiat, konserv- 
ator, Bergen. 93. 

Halldór Briem, kennari, Möðruvöllum. 97. 
HalMór Daníelsson, bæjarfógeti, Rvík. 96. 
Halldór Kr. Friðriksson, i\, yfirkennari, 
Rvík, 95. 

Halldór Guðmundsson, f. skólakennari, 
Rvik. 85. 

Hallgrímur Melsted bókavörður i Rvík. 
96. 

Hallgrímur Sveinsson, i\,biskup, Rvik. 96. 
Hannes Þorsteinsson, cand. theol., ritstjóri, 
Rvík. 96. 

Harrassowitz, Ottó, bóksali, Leipzig. 95. 
Helgi Jónsson, faktor,. Borgarnesi. 96. 
Horsford, Cornelía, miss, Cambridge, Mas- 
sachusetts, U. S. A. 

Indriði Einarsson, endurskoðari í Rvík. 
93. 

Jakob Atanasiusson, Gerði, Barðaströnd. 
92. 

Jón Jónsson, kand. med. & ehír. 94. 
Jóhannes Sigfússon, kand. theol., Hafnar- 
firði, 87. 

Jón Borgfirðingur, f. löggæzlum., Akur- 
eyri. 96. 


1) Ártalið merkir að fjelagsmaðurinn hefur borgað tillag sitt til fje- 
lagsins fyrir það ár og öll undanfarin ár, síðan hnnn gekk í fjelagið. 



49 


Jón Jensson, landsyfiríjettardómari, Evík. 

96. 

Jón Jónsson, prófastur, Hofi, Yopnafirði. 
95. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili. 98. 

J. Th. Johnsen, Suðureyri, Tálknafirði. 
84. 

Jörgensen, P., kapteinn, Stafanger. 92. 
Kaalund, Kr., dr. phil., Khöfn. 96. 
Kristján Andrjesson, skipstjóri, Meðaldal, 
Dýrafirði. 84. 

Kristján Jónsson, yfirrjettardómari, Rvík. 
95. 

Lestrarfjelag Fljótshlíðar. 95. 

Lestrarfjelag Austurlandeyinga. 95. 
Magnús Helgason, prestur, Torfastöðum. 

97. 

Mattías Jochumsson, prestur, Akureyri. 

8 °. 

Mattías Ólafsson, verzlunarmaður, Þingeyri. 
83. 

Mogk E., dr., pró^essor, Leipzig. 95. 
Montelius, 0., dr. fil., Am v Stokkhólmi. 
95. 

Olafur Gruðmundsson, læknir, Stórólfshvoli. 
f 8L 

Ólafur Ólafsson, prófastur, Hvoli. 81. 
Olafur Olafsson, prestur, Arnarhæli. 81. 
Olafur Thorlacius, hreppstj., Stykkishólmi, 
83. 

Ólafur Sigurðsson, dbr.m. í Ási. 96. 

Páll Briem, amtmaður, Akureyri. 96. 

Páll Melsted, sögukennari, Evík. 96. 

Pálmi Pálsson, skólakeunari, Evík. 96. 
Paterson, W. G. Spence, breskur konsúll, 
Evík. 96. 

Pjetur Jónsson, blikkari, Evík. 95. 

Pjetur J. Thorsteinsson, kaupmaður, Bíldu- 
dal. 94. 

Eannveig Jóhannesdóttir, kaupmannsfrú, 
Evík. 96. 

Eygh, Olaf, dr., prófessor, Kristjaníu. 95. 
Sigfús H. Bjarnarson. konsúll, Isafirði. 
94. 

Sigurður Briem, kand. polit v Evík, 92. 


Sigurður E. Sverrisson, sýslumaður, Bæ, 
Hrútafirði. 94. 

Sigurður Grunnarsson, prófastur, alþingism., 
Stykkishólmii 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Evik. 96. 

Sigurður Sigurðsson, kennari í Mýrarhús- 
um 97. 

Staatsbibliothek í Miinchen. 95. 

Stefán Egilsson, múrari, Evík. 84. 

Stefán Thorarensen, f. sýslum., Akureyri. 
96. 

Steingrímur Johnsen, kaupmaður, Evík. 
96. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari, 
Evík. 96. 

Steinnordh, J. H. Y., theol. + fil. dr. (r, 
n.), Linköping. 93. 

Sæmundur Jónsson, b v Minni-Yatnssleysu. 
89. 

Tamm, E., A., dr. docent, Uppsölum. 94. 

Torfi Halldórsson, kaupmaður, Elateyri. 
82, 

Tryggvi Gunnarsson, bankastjóri, Evík. 
96. 

Tvede, lyfsali i Eeykjavík. 96. 

Yaldimar Ásmundarson, ritstjóri, Evík. 96. 

Yaldimar Briem, r., próf., Stóranúpi. 95. 

Yaldimar Örnólfsson, verzlunarmaður, Isa- 
firði. 83. 

Yaltýr Guðmundsson, dr. fil., docent, 
Khöfn. 95. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Eeykjavík. 95. 

Þórður Thoroddsen, hjeraðslæknir, Kefla- 
vík. 80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor, Evík. 96. 

Þorleifur Jónsson, prestur, Skinnastöðum, 
96. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, Bjarna- 
nesi. 88. 

Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Seyðisfirði. 

Þorsteinn Jónsson, hjeraðslæknir, Yest- 
mannaeyjum. 97. 

Þorvaldur Jakobsson, prestur, Haga Barða- 
strönd. 93. 

Þorvaldur Jónsson, prófastur, ísafirði. 89. 


T 



50 


Leiðrjettingar 

við Arbók fornleifafjelagsins 1896. 

Bls. 12. línu 24. les »það«. Bls. 18. I. 7. »Sjást« les »þau« og 1. 13. á 
eptir »hlöðu« vanta orðin: »Sjer fyrir fornum túngarði ofan af hæðinni niður að 
ánni«. Bls. 33. 1. 31. »líkingum« les »líkindum«. Bls. 41. 1. 1. »þetta« les »þau«. 
Bls. 52. 1. 37. á »m. Harðivöllur« að vera í svigum. 




Hóftóft í Bersatungu, blotsteinn og akur 
a. Hoftóftin. b. Blótsteinn. C akurinn. 



Búðahamar eða Straumfjarðarþingstaður. 






Bær Bjarnar Hítdælakappa í Hólmi. 

A. Bæjarhóllinn með rústinni. B. Heimreiðartraðir. 111 

C. Bæjarlækur. D. Yatnsveitingarásin frá horium. 



iv ; 


Fjall í Ölfusi 

A. Bæjartóftin. 

B. Vegur (forn) yfir hlaðið. 

C. Fjós og heygarður. 

D. Tóft á hlaðinu (bænhús?). 









lUUliláútð^ 










